

























































Fyrra bindi 












Ólafur Briem annaðist útgáfuna 
Jóhann Briem myndskreytti 
Prentsmiðjan Oddi prentaði 
Veröld • Reykjavík • 1985 













Fyrra bindi bls. 

Inngangur . 7 


Einkenni Eddukvæða 8 — Varðveizla, aldur og heimkynni 12 - 
Goðakvæði (Yfirlit) 16 - Völuspá 18 - Hávamál 20 - Vaf- 
þrúðnismál 22 — Grímnismál 22 — Skírnismál 23 — Hárbarðs- 
ljóð 24 - Hymiskviða 25 — Lokasenna 25 - Þrymskviða 26 — 
Alvíssmál 27 — Baldurs draumar 28 — Rígsþula 28 — Hyndlu- 
ljóð 30 — Völuspá in skamma 30 — Völundarkviða 30 — Völs- 
ungar og Niflungar 32 - Hctjukvæði (Yfirlit) 38 — Söguefni 
hetjukvæða og erlend rit 41 - Helgakviða Hjörvarðssonar 43 — 
Kviðurnar um Helga Hundingsbana 44 — Grípisspá 47 — Reg- 
insmál og Fáfnismál 47 - Sigurdrífumál 48 - Eyðan í Konungs- 
bók 49 — Brot af Sigurðarkviðu 50 - Guðrúnarkviða in fyrsta 51 
— Sigurðarkviða in skamma 52 — Helreið Brynhildar 54 — Guð- 


rúnarkviða in forna 54 — Guðrúnarkviða in þriðja 56 - Odd- 
rúnargrátur 57 — Atlakviða 58 — Atlamál in grænlenzku 60 — 
Guðrúnarhvöt 61 — Hamdismál 62 — Gróttasöngur 64 — Gró- 
galdur og Fjölsvinnsmál 65 — Hlöðskviða 66 — Sólarljóð 67 

Fáein orð um stafsctningu og málfar . 69 

Völuspá . 71 

Hávamál . 101 

Vafþrúðnismál . 145 

Grímnismál . 163 

Skírnismál . 181 

Hárbarðsljóð . 195 

Hymiskviða . 209 

Lokasenna . 223 

Þrymskviða . 245 

Alvíssmál. 259 

Völundarkviða . 269 


























Einkenni Edduhvœða. 

Eddukvæði eru eins konar þjóðkvæði, sem hver kynslóð kenndi 
annarri án þess að hafa hugmynd um upphaf þeirra og höfunda. 
Formið er einfalt og óbrotið og stingur mjög i stúf við hinn íburðar- 
mikla stíl dróttkvæða, sem hirðskáldin iðkuðu, þegar þau fluttu kon- 
ungum drápur sínar. Eddukvæði skiptast eftir efni í tvo aðalflokka: 
goðakvæði og hetjukvæði. Goðakvæði voru hvergi skráð með germ- 
önskum þjóðum nema á íslandi, svo að vitað sé, og engar heimildir 
eru um, að slík kvæði hafi verið ort utan Norðurlanda. Hins vegar 
var hetjukvæðaskáldskapur iðkaður meðal allra germanskra þjóða, og 
ýmsar frægustu hetjur Eddukvæða eru ekki upp runnar á Norður- 
löndum. 

Goðakvæði og hetjukvæði eru að ýmsu leyti sama eðlis, en þó með 
nokkuð öðrum brag. Goðakvæðin eru ekki trúarkvæði í venjulegum 
skilningi. Þau eru hvorki bænir né lofsöngvar, sem menn fluttu goð- 
unum til að öðlast hylli þeirra. Heldur eru þau frásagnakvæði, sem 
leiða fram á sviðið atvik úr lífi goðanna. Oft er efnið látið koma 
fram í samtölum, svo að sum kvæðin minna helzt á leikrit. Þetta 
form er einnig á sumum hetjukvæðum. En aðalsnið þeirra er frásögn 
með samtali. Goð Eddukvæða verða að miklu leyti að heyja sömu 
lífsbaráttu og mennirnir. Flest þeirra eru dauðleg, þótt þeim sé 
skapaður lengri aldur en mennskum mönnum. Og þau eru jafn 
máttvana gegn ofurvaldi örlaganna. Samt er bjart yfir flestum goða- 
kvæðunum. Goðunum heppnast venjulega áform sín, og endirinn 
er að jafnaði farsæll. Oft er brugðið á leik, og víða kennir gamansemi. 



Þetta gengur svo langt, að sum goðakvæðanna, t. d. Þrymskviða og 
Hárbarðsljóð, minna helzt á gamanleik, en Lokasenna líkist ádeilu- 
leik um goðin. 

Fjarri fer því, að í Eddukvæðum sé dregin fjöður yfir hið mann- 
lega í eðli goðanna. Þau hafa sínar þrár og ástríður, vonir og von- 
brigði engu síður en mennirnir. Og þau eru meira að segja látin 
hafast ýmislegt að, sem ekki þætti sæmandi drengskaparmanni. Til 
að mynda kemur Óðinn áformum sínum jafnan fram með brögðum, 
og stundum rýfur hann eiða sína. Hann etur saman konungum, en 
sættir aldrei og ber „sakrúnar með sifjungum". En með þessum að- 
gerðum stjórnar hann tafli heimsins og reynir í lengstu lög að af- 
stýra þeim ósköpum, sem hann veit, að eru fram undan. En frá 
siðferðilegu sjónarmiði er Óðinn „handan við gott og illt", eins og 
Einar Ólafur Sveinsson hefur komizt að orði. Og yfirleitt eru goðin 
ekki mæld á mælistiku mannlegrar hegðunar. En fjölbreytnin í 
skapgerð þeirra er heillandi fyrir nútíma lesendur. Hvert goð er 
mótað sterkum persónulegum dráttum, og þar skiptast á skin og 
skuggar. Að þessu leyti líkjast persónulýsingar goðakvæða fjölskrúð- 
ugustu mannlýsingum íslendinga sagna. 

Það var áður tekið fram, að persónulýsingar goðakvæða eru mjög 
mannlegar. En stundum finnst lesandanum, að mannlýsingar hetju- 
kvæða séu meira en mannlegar. Ég á hér ekki við líkamshreysti og 
vígfimi, því að slíkt er algert aukaatriði f Eddukvæðum. Skáldin 
leggja alla alúð við að lýsa skapstyrk hetjunnar, ástríðum hennar og 
tilfinningum. Sumar hetjurnar nálgast það að vera óskmyndir manna. 
Má þar til nefna Sigurð Fáfnisbana og Helga Hundingsbana. Ekkert 
gat verið fjarstæðara en að slíkir menn yrðu nokkurn tíma broslegir, 
eins og Þór og Óðinn urðu hvað eftir annað í goðakvæðunum. Jafn- 
mikil fjarstæða væri, að þeir brygðust drengskaparskyldu sinni eða 
ynnu nokkurt það verk, sem setti blett á sæmd þeirra. 

Allt öðru rnáli gegnir um kvenlýsingar hetjukvæða. Þær eru ekkert 
ljós á ljós ofan. Flestar kvenhetjurnar eru stórar í sniðum, en þær 
eru engir englar. Flest illvirki, sem sagt er frá, eru runnin undan 
rifjum kvenna, og í rauninni eru það konur, sem stjórna tafli ör- 
laganna í flestum hetjukvæðunum. Skáldin leggja líka miklu meiri 
rækt við að sýna skaphöfn kvenna en karla. Og þótt mörg kvæðin 
séu kennd við karlmenn, eru það oft kvenlýsingarnar, sem bera þau 
uppi. Karlmönnum er þar að vísu stundum lýst með miklum glæsi- 


9 










brag. En hetjuhugsjón þeirra var í svo föstu formi, að skáldunum var 
þar ekki gefið slíkt svigrúm til fjölbreytni sem í kvenlýsingunum. 

Algengasta yrkisefni hetjukvæða eru menn, sem leiddir eru í þá 
sjálfheldu að eiga aðeins um tvo kosti að velja og báða illa. Og 
gildir það jafnt um konur og karla. En hetjurnar velja hiklaust, oftast 
út frá sjónarmiði sæmdarinnar. Stundum er eina úrræði þeirra að 
vinna illvirki, sem þær hlýtur sjálfar að hrylla við. Og jafnvel hinar 
flekklausu hetjur komast ekki hjá að fremja ýmis verk, sem valda 
þeim sjálfum þungri sorg. Helgi Hundingsbani neyddist til þess að 
vega föður og bróður ástkonu sinnar og sagði henni sjálfur víg 
þeirra með miklum trega. Hér er komið að einu algengasta harms- 
efni hetjukvæða, er nánustu venzlamenn berast á banaspjót. Átakan- 
legust er lýsingin á Angantý Heiðrekssyni, sem varð bróður sínum 
að bana, en kvað í valnum yfir líki hans: 

Bölvað er okkur, bróðir, 
bani em eg þinn orðinn. 

Það mun enn uppi, 
illur er dómur norna. 

En eina svar mannsins við dómi norna (þ. e. örlögunum) var að 
standa einn og óbugaður. 

Eins og sést af þessum dæmum, eru flest hetjukvæðin harmleikir. 
Og þótt mesta harmsefnið sé að jafnaði fólgið í frændvígum og 
hermdarverkum, sem hetjurnar töldu sér skylt að vinna, má ekki 
heldur gleyma hinu, að flest kvæðin lýsa ósigrum hetjanna. En það var 
aðal þeirra að vera miklar í ósigrinum. 

Það er eftirtektarvert, að á þeim öldum, sem flest hetjukvæðin 
gerast, lögðu germanskar þjóðir undir sig allan vesturhluta Róma- 
veldis. En um þessa miklu sigurvinninga er ekki til eitt einasta 
kvæði. Afrek herkonunga voru fánýt yrkisefni í samanburði við 
persónuleg vandamál þeirra. Og það var fyrst á stund ógæfunnar 
og ósigursins, sem hetjan gat sýnt, hvað í henni bjó. Aldrei er 
meiri reisn yfir hetjunni en á banastund hennar. Högni Gjúkason 
hló, er menn Atla Húnakonungs skáru hjartað úr honum lifandi, og 
Gunnar, bróðir hans, fagnaði því í ormagarðinum, að nú vissi hann 
einn, hvar gullið Fáfnisarfur væri fólgið. Hamdir og Sörli börðust 
vonlausri baráttu við ofureflið í höll Jörmunreks konungs, en þó með 
glöðu bragði, því að þeir gátu sagt: 


Vel höfum vegið, 
stöndum á val Gotna 
ofan eggmóðum 
sem ernir á kvisti. 

Góðs höfum tírar fengið 
þótt skylim nú eða í gær deyja. 

Kveld lifir maður ekki 
eftir kvið norna. 

Slík var hugsun hetjanna, sem mátu sæmdina meira en lífið. Og 
frá ævilokum þeirra bræðra segir á þessa leið: 

Þar féll Sörli 
að salar gafli, 
en Hamdir hné 
að húsbaki. 

Hér að framan hefur verið reynt að draga fram þann mun, sem 
er á listsköpun goðakvæða og hetjukvæða. En eitt er það kvæði, sem 
sameinar kosti beggja tegunda. Það er Völuspá. Þar eru goðin í 
fyrsta sinn mæld á siðferðilegan mælikvarða og verða sjálf að þola 
afleiðingar verka sinna. Þótt glæsilega sé lýst fyrri æviskeiðum goð- 
anna, gera dauði Baldurs og ragnarök alla baráttu þeirra að harmsögu. 
En eftir ógnir ragnaraka birtir aftur til, og hin endurborna jörð er 
full af unaði. 

Áður var þess getið, að persónulýsingar goðakvæða, einkum lýsing 
Óðins, virðast hafa haft djúp áhrif á þær íslendinga sögur, sem lýsa 
mönnum með sundurleita skapgerð. Skýrast er svipmót Óðins á 
Njáli, er verður að heyja vonlausa baráttu við örlögin, sem hann 
veit sjálfur fyrir. En greinilegastur skyldleiki er með Eddukvæðum og 
íslendinga sögum í lýsingum kvenna. Það eru ekki hinar blíðu þol- 
andi ástmeyjar, sem setja svip á þessar bókmenntir, heldur konur, 
sem veita ástríðum sínum útrás í stórvirkjum og harðræðum. Engum 
fær heldur dulizt, hve harmsefni íslendinga sagna sverja sig í ætt við 
lífsskoðun hetjukvæða. 

Hér er ekki rúm til að rekja nánar áhrif Eddukvæða á bókmenntir 
íslendinga. En ennþá óma strengir þeirra í kvæðum þeirra skálda, 
sem leystu íslenzka ljóðagerð úr læðingi á 19. öld. 












Varðveizla, aldur og heimkynni. 

Nafnið Edda er upphaflega heiti á bók Snorra Sturlusonar, sem 
nú er venjulega nefnd Snorra-Edda. En í bréfi, sem Brynjólfur biskup 
Sveinsson skrifaði veturinn 1641—42, lætur hann í ljós þá skoðun, að 
til hafi verið önnur Edda meiri, sem Sæmundur fróði hefði skráð, og 
Snorra-Edda sé aðeins útdráttur úr henni. Árið eftir eignaðist Brynj- 
ólfur forna skinnbók með goða- og hetjukvæðum, og nefndi hann 
bókina Eddu Sæmundar fróða. Bók þessa sendi Brynjólfur Dana- 
konungi, og er hún enn í Konungsbókhlöðu í Kaupmannahöfn og 
er nefnd Konungsbók á íslenzku, en Codex Regius á latínu (í útgáfum 
ýmist skammstöfuð K eða R). Ekki vita menn, á hverju Brynjólfur 
biskup byggði þá skoðun sína, að Sæmundur fróði hefði skrifað 
Eddu. En fræðimenn eru sammála um, að sú skoðun geti ekki verið 
rétt. Rök hafa verið leidd að því, að Eddukvæði hafi ekki verið 
skráð fyrr en löngu eftir daga Sæmundar, og þau bera þess merki 
að vera ort af ýmsum mönnum á ýmsum tímum, svo að óhugsandi er, 
að Sæmundur hafi ort þau. Eigi að síður hefur nafnið Sæmundar 
Edda verið notað allt til þessa dags, en eins algengt er að tala um 
Eddukvæði, enda nær það liugtak yfir fleiri kvæði en eru í bók 
þeirri, sem Brynjólfur eignaði Sæmundi. 

Annað helzta Eddukvæðahandrit er geymt í Árnasafni (A. M. 
748«°, í útgáfum skammstafað A). Það hefur að geyma allmörg sömu 
goðakvæði og Konungsbók og auk þeirra Baldurs drauma. Þá er 
Völuspá einnig í Hauksbók, og Hyndluljóð ásamt Völuspá hinni 
skömmu eru aðeins varðveitt í Flateyjarbók. í Snorra-Eddu eru og 
allmargar vísur úr Eddukvæðum, einkum goðakvæðunum: Völuspá, 
Vafþrúðnismálum og Grímnismálum, og í sumum handritum hennar 
eru einnig Gróttasöngur og Rígsþula, sem hvergi hafa geymzt annars 
staðar. í fornaldarsögum eru auk vísna úr Eddukvæðum Konungs- 
bókar varðveitt ýmis kvæði í eddukvæðastíl, sem stundum eru einu 
nafni nefnd Eddica minora. Af þeim er aðeins tekin í þessa útgáfu 
Hlöðskviða, sem er í Hervarar sögu og Heiðreks. Loks eru Grógaldur 
og Fjölsvinnsmál aðeins til í pappírshandritum frá 17. öld. 

Misjafnlega mikill munur er á handritum þeirra kvæða, sem geymzt 
hafa á fleirum en einum stað. Stundum er hann svo lítill, t. d. á 
K og A, að ætla verður, að þau eigi rót sína að rekja til sameigin- 
legrar uppskriftar. í öðrum tilfellum eru handritin svo ólík, t. d. af 


Völuspá, að líklegast þykir, að þar sé um fleiri sjálfstæðar uppskriftir 
að ræða eftir minni manna. Áður en Eddukvæði voru skráð, hafa 
þau um skeið lifað á vörum þjóðarinnar. Þess er því ekki að vænta, 
að nokkurt þeirra sé til í nákvæmlega sömu mynd og skáldið gaf 
þeim í upphafi. Varðveizla þjóðkvæða sýnir bezt, að Ijóð, sem geymast 
í hugum kynslóðanna, eru mjög opin fyrir breytingum. Og þeim 
mun meiri hætta er á slíku sem kvæðin eru óbrotnari að formi. En 
að því leyti voru Eddukvæðin miklu minna skorðuð en annar nor- 
rænn skáldskapur í þá daga. 

Um síðustu aldamót var það tízka meðal fræðimanna að reyna að 
finna hina upphaflegu gerð Eddukvæða með því að fella úr þeim 
vísur eða vísubrot, raða erindum upp og breyta þeim, eftir því sem 
þurfa þótti. Nú eru menn yfirleitt komnir á þá skoðun, að slíkt sé 
alveg vonlaust verk og ekki verði komizt nær hinum upphaflegu 
kvæðum með öðru en því að halda sig sem mest við handritin. 

Um aldur Eddukvæða vita menn raunverulega mjög lítið. Síðari 
tímamörkin ákvarðast af aldri Konungsbókar, sem menn telja nokkuð 
öruggt, að sé rituð á síðara helmingi 13. aldar. Konungsbók er ekki 
frumrit Eddukvæða, heldur rituð eftir eldra handriti. Það þykjast 
menn sjá með vissu af mislestri einstakra orða. Ekki verður því sagt 
með vissu, hvenær Eddukvæðum er fyrst safnað saman. En margir 
fræðimenn telja líklegt, að það hafi verið skömmu eftir að Snorri 
samdi Eddu sína, en talið er, að hún sé rituð nálægt 1220. Nokkuð 
eldri tímamörk er hægt að setja goðakvæðunum með hliðsjón af 
Snorra-Eddu. Snorri lætur goðin sjálf hafa yfir vísur úr þeim í Val- 
höll. En slíkt hefði hann tæplega gert, ef hann hefði vitað um 
upphaf og höfunda kvæðanna. Hafa verður því fyrir satt, að þau 
kvæði hafi verið talin mjög gömul á dögum Snorra og enginn hafi 
þá vitað um höfunda þeirra. 

Fyrri aldursmörk hetjukvæða ákvarðast af æviskeiðum þeirra manna, 
er þar koma við sögu. En að minnsta kosti þrjár af hetjum Eddu- 
kvæða eru kunnar persónur úr mannkynssögu. Það eru Jörmunrekur 
Gotakonungur, sem dó 375, Gunnar Borgundakonungur, sem dó 437 
og Atli Húnakonungur, sem dó 453. Hetjukvæði um þessa menn 
hafa því ekki getað verið ort fyrr en nokkru eftir daga þeirra. Svo 
gömul geta kvæðin þó ekki verið í þeim búningi, sem þau eru til 
okkar komin. Allir þessir menn lifðu langt frá Norðurlöndum, og 

















ætla verður, að elztu kvæði um þá hafi verið ort á þýzku eða öðru 
suðurgermönsku máli. Ekki er vitað, hvenær sagnir um þessa kon- 
unga bárust til Norðurlanda, og ekki er fullvíst, hvort það hefur 
verið í ljóðum eða lausu máli. En flestir hyggja, að megintaug í 
varðveizlu þeirra og flutningi landa milli hafi verið hetjukvæði. Hin 
suðurgermönsku kvæði hafa þá annaðhvort verið þýdd á norrænu 
eða norrænir menn hafa ort ný kvæði af efni þeirra. 

Á fyrstu áratugum þessarar aldar töldu málfræðingar fullvíst, að 
ekkert Eddukvæði gæti verið eldra en frá því um 800. Var sú skoðun 
studd þeim rökum, að um það leyti hefðu orðið þau málskil, sem 
greindu að samnorrænu, mál víkingaaldar, og frumnorrænu, sem 
aðeins var kunn af rúnaristum. En síðan hafa fundizt áletranir, sem 
sýna, að þessi málskil hafa orðið alllöngu fyrr, og sumir málfræðingar 
vilja flytja þau aftur undir 600. í öðru lagi eru menn nú ekki eins 
vissir um það og áður, að kvæði geti ekki lifað af allmikiar breytingar 
á máli. Varðveizla þjóðkvæða um aldaraðir og flutningur þeirra frá 
einu málsvæði til annars benda eindregið í þá átt, að svo geti verið. 
Þessi málfræðilegu rök um aldurstakmörk Eddukvæða eru því að 
miklu leyti úr gildi fallin. En með því er ekki sagt, að minnstu líkur 
séu til, að nokkurt Eddukvæði sé eldra en frá því um 800. 

Mesta andlega bylting, sem varð á þeim öldum, sem ætla má, að 
séu sköpunartími Eddukvæða, var kristnitakan. Og þar sem verulegur 
hluti Eddukvæða fjallar um goðin, sýnist að óathuguðu máli vera 
auðvelt að skera úr því, hvort þau séu ort af heiðnum mönnum eða 
kristnum. í flestum kvæðunum er efnið alheiðið án þess vart verði 
kristinna hugmynda. Það hefur því lengst af verið talið, að slík kvæði 
séu frá heiðnum tíma. Á síðari árum hefur þessi skoðun þó verið 
gagnrýnd með þeim rökum, að sjaldan gæti heiðinnar trúhneigðar í 
kvæðunum og stundum séu goðin sýnd í skoplegu ljósi. En þetta 
getur einnig legið í eðli kvæðanna. Þau eru frásagnakvæði, en ekki 
sálmar. Og auðvelt er að benda á hliðstæður úr öðrum trúarbrögðum 
um skoplegar lýsingar á þeim goðum, sem skáldin sjálf trúðu á. Nægir 
að minna á lýsingar Hómerskvæða á goðum Grikkja. En einnig verður 
að hafa hugfast, að heiðnar goðasögur lifðu áfram með kristnum 
mönnum eftir kristnitökuna, og er Snorra-Edda skýrast vitni um 
það. Það verður því sjaldnast sagt með fullri vissu, hvort goðakvæði 
Eddu séu til orðin í heiðni eða kristni. Hér hefur Völuspá þó nokkra 
sérstöðu. Hún virðist ort af trúuðum heiðnum manni, sem hefur 


öðlazt nýjan skilning á heiðinni trú vegna þekkingar á kristnum 
dómi. Fræðimenn eru sammála um, að hún sé ort á þeim tímamótum, 
þó heldur fyrir kristnitökuna. 

Loks skal minnzt á tengsl Eddukvæða og dróttkvæða. Flest drótt- 
kvæði eru eignuð ákveðnum skáldum, sem nokkurn veginn er vitað, 
hvenær voru uppi. Þótt höfundanöfn dróttkvæða séu ekki alltaf 
örugg, þekkja menn þó þróun þeirra í stórum dráttum. Fyrst skal 
getið elztu kvæðanna. Einn þáttur Ragnarsdrápu Braga gamla fjallar 
um sama efni og Hamdismál. Nokkrar orðalagslíkingar eru með 
kvæðunum, og eru Hamdismál almennt talin upphaflegri. Samkvæmt 
ættartölum á Bragi að hafa verið uppi á fyrra helmingi 9. aldar, og 
ættu Hamdismál þá ekki að vera miklu yngri en frá því um 800. En 
samkvæmt skoðunum fræðimanna á þróun Eddukvæða eru Hamdis- 
mál þar í fyrsta aldursflokki ásamt Atlakvíðu, Hlöðskviðu, Broti af 
Sigurðarkviðu og Völundarkviðu. Hin frægu orð Hávamála: 

Deyr fé 
deyja frændur 

hefur Eyvindur skáldaspillir tekið upp í Hákonarmál, sem ort eru 
ekki löngu eftir 960. Og orð Völuspár: 

Sól tér sortna 
sígur fold í mar 

enduróma í Þorfinnsdrápu Arnórs jarlaskálds (um 1065): 

Björt verður sól að svartri 
sökkur fold í mar dökkvan. 

Fleiri slík dæmi væri hægt að nefna, þótt það verði ekki gert hér. 
En ef innri þróun Eddukvæða er rakin og tekið tillit til tengsla 
þeirra við dróttkvæði, ber allt að sama brunni um það, að blóma- 
skeið Edduskáldskapar sé tímabilið 800—1100, þótt einstök kvæði 
séu sennilega yngri og eitthvað kunni að vera eldra. 

Þegar rætt er um heimkynni Eddukvæða, er átt við, hvar hin varð- 
veittu kvæði séu ort. Nú eru fræðimenn yfirleitt sammála um, að 


15 














þau séu til okkar komin í vesturnorrænum búningi. En ekkert mælir 
gegn því, að sum elztu kvæðin séu að stofni til að einhverju leyti 
austurnorræn eða lengra að komin. Hið vesturnorræna málsvæði nær 
yfir Noreg og öll þau lönd, sem byggð eru þaðan: Færeyjar, ísland, 
Grænland og hinar norrænu byggðir á Bretlandseyjum. Ef höfð er 
hliðsjón af þróun dróttkvæða, má ætla, að Norðmenn og fslendingar 
eigi drýgstan þátt í sköpun varðveittra Eddukvæða og séu hin eldri 
norsk, en hin yngri íslenzk. Mikið hefur verið deilt um heimkynni 
einstakra kvæða, en út i það verður lítið farið hér. Þó má geta þess, 
að náttúrulýsingar sumra kvæðanna, t. d. Hávamála og Helgakviðu 
Hundingsbana II, minna eindregið á Noreg, en Völuspá verður bezt 
skilin með hliðsjón af íslenzkum staðháttum. Ekkert er heldur því 
til fyrirstöðu, að einhver Eddukvæði séu ort í norrænum byggðum 
á Bretlandseyjum. í sumum þeirra, t. d. Rígsþulu, eru greinileg 
tengsl við vestræna (írska og enska) menningu. En auðvitað nægir 
það ekki til að færa sönnur á, hvar kvæðin séu ort. 

í Konungsbók eru tvö kvæði kölluð „in grænlenzku“: Atlakviða 
og Atlamál. Um Atlamál er það að segja, að margt fleira bendir til, 
að kvæðið sé ort á Grænlandi. Þar er minnzt á draum um hvítabjörn, 
sem skilinn er svo, að hann boði „hregg austan", og óvenjulegur ein- 
angrunar- og kotungsbragur er á lýsingum kvæðisins. Hins vegar eru 
fræðimenn sammála um, að Atlakviða hljóti að vera eldri en byggð 
norrænna manna á Grænlandi. Er þá eðlilegast að hugsa sér, að nafn- 
gift kviðunnar stafi af því, að henni hafi verið ruglað saman við 
Atlamál. 

Lengra verður ekki farið út í að gizka á heimkynni einstakra 
Eddukvæða, enda var hið vesturnorræna málsvæði ein menningar- 
heild. 

Goðakvœði (Yfirlit). 

Það var áður tekið fram, að goðakvæðin í Eddu eru hvorki bænir 
né lofsöngvar, heldur frásagnir af atvikum úr lífi goðanna. Oftast 
eru goðin ein á sviðinu, og menn koma sjaldnast við sögu. Eigi að 
síður getur þar leynzt vitneskja um afstöðu manna til goða. Hér á 
eftir verður reynt að rekja feril goðakvæðanna út frá þessu sjónar- 
miði, en engin tilraun gerð til að gizka á aldur einstakra kvæða. Þá 
er fyrst að athuga, hvort í þeim sé að finna nokkra vísbendingu um 


heiðna dýrkun. Slík spurning er ekki óeðlileg um goðsagnakvæði, því 
að í ýmsum trúarbrögðum haldast goðsagnir og helgisiðir í hendur. 
En það er venjulega aðeins deila um orð, hvort menn líta svo á, 
að goðsagan eigi upptök sín í helgisiðunum eða þeir séu táknræn 
eftirlíking hennar. 

Þá verða fyrst fyrir okkur Skírnismál og Rúnatal Hávamála. Goð- 
sögn Skírnismála um samgang frjósemdarguðsins og konuefnis hans 
á sér hliðstæðu í trúarathöfnum, þar sem karlmaður og kona eiga 
að hafa mök hvort við annað til að efla frjómagn jarðarinnar. En 
þess háttar helgileikir eru veigamikill þáttur í mörgum trúarbrögðum 
og eiga rót sína að rekja til þeirrar skoðunar frumstæðra þjóða, að 
frjósemi mannlífsins orki á frjósemi náttúrunnar. Skírnismál eru 
samt enginn blótsöngur, heldur listræn túlkun goðsögunnar. 

Frásögnin í Rúnatali Hávamála um sjálfsfórn Óðins, þegar hann 
hékk níu nætur á tré „geiri undaður og gefinn Óðni“ virðist vera 
nákvæm lýsing á fórnarsiðum Óðinsdýrkenda. Eftir því sem næst 
verður komizt, voru þeir, sem blótað var Óðni, bæði hengdir og 
markaðir geirs oddi. Píslir þær, sem Óðinn þoldi í trénu, er hann 
fékk hvorki mat né drykk, hafa verið bornar saman við vígslur ung- 
menna, sem framdar voru til að efla þroska þeirra (sjá nánar í 
skýringum). Hér við má bæta 24. vísu Völuspár, sem segir frá því, 
er Óðinn fleygði geiri sínum yfir lið óvinanna líkt og Steinþór á 
Eyri skaut spjóti „að fornum sið til heilla sér“ yfir flokk Snorra 
goða. I Hymiskviðu er lýsing á því, er goðin leituðu frétta með því 
að horfa í fórnarblóðið. En um svipaðan sið er getið meðal Kimbra, 
er þeir herjuðu á Rómverja rúmri öld fyrir Iírists burð. Annars er 
Hymiskviða með nokkrum ævintýrabrag og er af flestum fræðimönn- 
um talin meðal yngri goðakvæða. í Baldurs draumum og Völuspá 
segir frá því, er Óðinn leitar til spákonu til að frétta um framtíðina, 
en athafnir af þessu tagi gátu jafnt átt sér stað í heiðnum sið og 
kristnum. 

Næst eru kvæði eins og Grímnismál og Vafþrúðnismál, þar sem 
meginþættir goðafræðinnar og heimssögunnar birtast í ræðum Óð- 
ins og í samtölum við hann. Með þessum kvæðum er eðlilegast að 
taka 1. kvæði Hávamála, sem er raunverulega ekki goðakvæði, heldur 
lífsspeki og siðareglur, sem Óðinn birtir mönnunum. 

Ef leita skal tengsla við lífsskoðun Hávamála í tiltekinni menn- 
ingarstefnu, hlýtur hugurinn fyrst að beinast að einstaklingshyggju 


- 16 - 



•C 


17 - 








víkingaaldar, sem setur vináttu og óvináttu í stað fornra ættartengsla 
og sóun fjármuna í stað búandlegra hygginda. Ef til vill er það líka 
umrót þessa tímabils, sem svipt hefur goðin frumkrafti náttúruafl- 
anna og gætt þau mannlegri eiginleikum. 

I kvæðum þeim, sem næst verður vikið að, leggja skáldin alúð við 
að sýna ólíka skapgerð einstakra goða. Það er ekki þrumuvaldurinn 
Þór, sem við kynnumst í Þrymskviðu. Heldur er hann hinn óeigin- 
gjarni verndari goða og manna, sem leggur það á sig að dulbúast 
brúðarklæðum til að ná aftur hamri sínum, þótt honum sé annað 
betur gefið en vera góður leikari. Sama staðfesta og umhyggja fyrir 
goðum og mönnum ásamt yfirnáttúrlegum mætti kemur fram i mann- 
jafnaðinum, sem hann þreytir við Óðin í Hárbarðsljóðum. En þar er 
Óðinn sami heimsmaðurinn og bragðakarlinn og þegar hann lýsir 
ástarævintýrum sínum í 2. og 3. kvæði Hávamála. Lokasenna lítur 
út eins og hvöss ádeila á goðin. Þó er hún ef til vill aðeins gaman- 
leikur. Goðin eru leidd fram á sviðið í gervi mennskra manna. En 
ýmsar goðsögur, sem tengdar voru dýrkun náttúrunnar, hlutu að 
verða ruddalegar, ef litið var á goðin eins og venjulegt fólk. Þess 
vegna eru þau svo berskjölduð fyrir brigzlyrðum Loka. 

I Völuspá eru goðin hins vegar dæmd eftir ströngustu siðareglum 
hetjukvæða, eins og áður hefur verið tekið fram. Saga þeirra er gerð 
að harmleik, þótt látið sé birta til eftir ragnarök. Loks eru svo Alvíss- 
mál og Hyndluljóð ásamt Völuspá hinni skömmu. En efni þeirra 
er að mestu fróðleikstíningur, sem minnir einna helzt á nafnaþulur 
Snorra-Eddu, þótt það sé sett í umgerð goðsagna. Rígsþula hefur 
algera sérstöðu. Hún er heimspekilegt kvæði, sem leitast við að 
skýra uppruna stéttaskiptingar i mannfélaginu út frá þróunarkenn- 
ingu síns tíma. 

Völuspá. 

Völuspá minnir að listsköpun meir á hetjukvæði en önnur goða- 
kvæði. Líkt og hetjur fornsagnanna eru goðin leidd í þann vanda, 
að illvirki er eina úrræðið. Og eftir það verður saga þeirra öll að 
harmsögu, þangað til ragnarök dynja yfir. Þegar lýst hefur verið 
sköpun heimsins, segir frá fyrsta æviskeiði goðanna, er þau lifðu 
glöðu og saklausu lífi í Ásgarði. En þessi gullöld þeirra fékk skjótan 
endi við komu þriggja þursameyja úr Jötunheimum. Ekkert er frekar 


vitað um meyjar þessar, en ætla verður, að jötnar hafi sent þær 
ásum til tortímingar. Næst segir frá komu völvunnar Gullveigar til 
Ásgarðs. Æsir vógu hana þrisvar sinnum, en hún lifnaði jafnskjótt 
aftur. Gullveig virðist vera ímynd gullþorstans, svo að eðlilegt var, 
að illa gengi að ganga af henni dauðri. Eftir víg Gullveigar brauzt 
út styrjöld niilli ása og vana. Þá var borgarveggur ása brotinn og 
vanir æða yfir lönd þeirra. í einfeldni sinni eru æsir ginntir til að 
gera samning við smið af jötnakyni um byggingu nýrrar borgar, og 
að launum lofa þeir honum Freyju, Sól og Mána. En þegar smíðinni 
er lokið, geta æsir ekki staðið við heit sín, og Þór drepur smiðinn í 
griðum. Nú eru æsir orðnir sekir um eiðrof, og eftir það fer að síga 
meir og meir á ógæfuhliðina hjá þeim. Þótt enn sé mikill lífsþróttur 
með goðum, hlutu þau samt að eiga tortíminguna fram undan. Og 
ragnarök eru eins konar hreinsun hins spillta heims, þar sem bæði 
goð, menn og jötnar farast. En eftir ógnir ragnaraka rís heimurinn 
upp aftur betri og fegurri en nokkru sinni fyrr. Og æsir, sem þrátt 
fyrir allt eru „öflgir og ástkir" (máttugir og kærleiksríkir), byggja 
þann heim ásamt þeim mönnum, sem reynzt hafa góðir og dugandi. 
En hið illa er horfið af sviðinu. 

Völuspá fjallar að verulegu leyti um sama efni og Vafþrúðnismál. 
En bygging kvæðanna er næsta ólík. í Vafþrúðnismálum er saga 
heimsins sögð án sýnilegra orsakatengsla. En í Völuspá er hver at- 
burður rökrétt afleiðing þess, sem á undan er gengið, og siðferði- 
legur aflvaki ræður sköpum tilverunnar. Enn fremur hefur höfundur 
Völuspár losað sig við allt hið ruddalega í heimi goðsagnann; og 
fágað efni þeirra samkvæmt þroskaðri fegurðarsmekk. 

Flestir munu sammála um, að skáldið, sem orti Völuspá, hafi haft 
einhver kynni af kristinni trú. Samt er efniviður kvæðisins næstum 
alheiðinn. Og það skiptir tiltölulega litlu máli, þótt einhver atvik, 
sem sagt er frá, eigi rót sína að rekja til kristinna hugmynda. Hitt 
skiptir miklu meira máli, að Völuspá á það sameiginlegt með kristnum 
dómi, að engin skil eru milli guðstrúar og lífsskoðunar. Þannig tekst 
höfundi Völuspár að gæða ásatrúna siðrænum boðskap og samræma 
alþýðlegar frásagnir um goðin hinu háleitasta í lífsskoðun hetju- 
aldar. 

Völuspá er lögð í munn völvu af jötnaættum, sem Óðinn hefur 
kvatt til þess að segja sér örlög heimsins. Hún flytur honum kvæðið 
í áheyrn goða og manna. 








Hávamál. 

Nafnið Hávamál merkir tal Óðins. Auðsætt er, að sá maður, er 
fyrstur færði Hávamál í letur, hefur litið svo á, að Óðinn flytti þau 
öll. Annars bera Hávamál það með sér, að þau eru safn kvæða eða 
kvæðabrota, en ekki eitt einstakt kvæði. En vitneskjan um, að Óðinn 
væri mælandinn í þeim ölluni, hefur fært þau saman í eina heild. 
Fræðimenn eru vanir að skipta Hávamálum í sex aðalkvæði og auk 
þess nokkrar vfsur, sem eru utan gátta. Fyrsta kvæðið hefur verið 
nefnt Gestaþáttur. Það hefst á því, að gestur kemur á bæ, og hann 
launar góðar móttökur með hollum ráðum, sem hann flytur húsráð- 
endum. Hann byrjar á þörfum og skyldum gesta og gestgjafa. En 
síðar verður efnið víðtækara og fjallar um almenn verðmæti mann- 
legs lífs. Þetta kvæði er látið enda á 77. vísu. Síðan koma nokkrar 
vísur, áður en næsta kvæði hefst. Þvínæst koma tvö kvæði, sem nefnd 
hafa verið Dœmi Óðins. í þeim báðum segir Óðinn frá ástarævintýr- 
um sínurn. Fyrra dærnið hefst á orðunum: Meyjar orðum skyli 
manngi trúa, og hyggja sumir, að það sé eins konar dæmisaga um 
fláttskap kvenna. En Óðinn dregur enga dul á það, hve liáðulega 
hann er leikinn af konu einni, sem hann nefnir Billings mey og 
hann reyndi að tæla til ásta. Síðara dæmið getur á sama hátt verið 
dæmisaga um brigðlyndi karlmanna. Þar segir Óðinn frá því, hvernig 
hann náði skáldamiðinum af Gunnlöðu, dóttur Suttungs jötuns, með 
því að draga hana á tálar og rjúfa eiða sína. 

Fjórða kvæðið líkist fyrsta kvæðinu að því leyti, að það er lífsspeki 
og siðareglur. Það er nefnt Loddfáfnisjnál, vegna þess að Loddfáfnir 
er ávarpaður í hverri vísu og heilræðunum beint til hans. Fimmta 
kvæðið er nefnt Rúnatal. Fyrri hluti þess fjallar um sjálfsfórn Óðins 
og píslir þær, sem hann þoldi, er hann hékk níu nætur á tré til að 
öðlazt vizku. Er þeim þætti gerð nánari skil í skýringunum. Síðari 
hluti þessa kvæðis fjallar eitthvað um rúnir, en er frekar sundurlaus. 
I sjötta kvæði, sem nefnt er Ljóðatal, telur mælandinn upp galdra- 
Ijóð þau, er hann kann, og lýsir áhrifum þeirra. En ljóðin sjálf 
birtir hann ekki. Hvergi nefnir hann nafn sitt. En allur svipur 
kvæðisins mælir með því, að það sé Óðinn, sem hefur orðið. Á eftir 
Ljóðatali er ein vísa, þar sem áheyrendur eru kvaddir og þeim 
árnað allra heilla. Er það fagurt niðurlag alls Hávamálasafnsins. 

Ýmsir fræðimenn hafa dregið í efa, að Óðinn sé upphaflega mæl- 


> 


andinn í öllum kvæðum Hávamála. Sérstaklega hefur þessi gagnrýni 
beinzt að heilræðakvæðunum tveimur: Gestaþætti og Loddfáfnis- 
málum. En því er til að svara, að í 13. og 14. vlsu Gestaþáttar skýrir 
Óðinn frá eigin reynslu. Gagnrýnendurnir verða því að telja þær 
innskot. Og í upphafi Loddfáfnismála segist mælandinn þylja á 
þularstóli við Urðarbrunn fræði þau, er hann nam í Hávahöllu. En 
hvað sem um þetta má segja, eru Hávamál öll til okkar komin sem 
ræða Óðins. 

Þegar rætt er um lífsskoðun Hávamála, er oftast átt við Gestaþátt 
og að nokkru við Loddfáfnismál. Lengst af hefur verið talið, að Háva- 
mál væri spegilmynd af liinni fornu heiðnu siðaskoðun. En Sigurður 
Nordal hefur fært gild rök að því, að þau eru miklu fremur upp- 
reisnaróður gegn hefðbundnu ættarþjóðfélagi og rótgróinni bænda- 
menningu. Ættarinnar gætir lítið í samanburði við vináttuna, og 
fjáreyðsla er tekin fram yfir auðsöfnun. Maður á ekki að safna fé 
handa niðjunum, heldur njóta þess sjálfur. Annars er auðurinn lítils 
virði, og mestu máli skiptir að vera sjálfbjarga, svo að ekki þurfi 
að leita til annarra. Skáldið þreytist aldrei á því að brýna fyrir mönn- 
um, hve sá, er víða ratar, sé miklu fremri að mannviti en hinn, sem 
alltaf er bundinn við sömu torfuna. En mannvitið er æðsta dyggð 
Hávamála. Samt getur það orðið of mikið, því að það eykur áhyggj- 
urnar að vita örlög sín fyrir. Fegurstu vísur kvæðisins eru um verð- 
mæti mannlegs lífs, og sumar þeirra eru svo fullkomnar að formi, að 
ekki er unnt að gera betur: 

Ungur var eg forðum 
fór eg einn saman. 

Þá varð eg villur vega. 

Auðigur þóttumk, 
er eg annan fann. 

Maður er manns gaman. 

Allir eiga að njóta lífsins og vera glaðir og reifir, meðan það endist. 
Ekkert er eins fyrirlitlegt og að una sér ekki við neitt. Aldrei getur 
lífið orðið svo aumt, að ekki sé vert að lifa því. Hins vegar er hinn 
dauði til einskis nýtur. Samt hefur lífið varanlegt gildi fyrir mann- 
inn, sem nær út yfir gröf og dauða, því að „orðstír deyr aldregi, hveim 
er sér góðan getr“. Hér mætir hin forna bölsýni og sæmdarhugsjón 




20 


■21 













hetjualdar hinum nýja boðskap um gleði og lífsnautn. En lífsnautn 
Hávamála er hvorki fólgin í svalli né sællífi, heldur lífsfyllingu hins 
vitra manns, sem á máli Jónasar Hallgrímssonar nefnist „lífsnautnin 
frjóva“. 

Áður liefur verið tekið fram, að lífsskoðun Hávamála bendir 
einna helzt til víkingaaldar. 

Vafþrúðnismál. 

Vafþrúðnismál gerast á tveim sviðum. Á fyrra sviðinu eru Óðinn 
°g Fri gg' Óðinn skýrir frá því, að hann ætli á fund Vafþrúðnis 
jötuns að reyna speki hans. Frigg letur hann fyrst fararinnar, en 
árnar honum síðan allra heilla. Þá kemur ein vísa, sem tengir sviðin 
saman. Á síðara sviðinu fer fram vizkukeppni Vafþrúðnis og Óðins, 
sem er í dulargervi og nefnist Gagnráður. Þeir veðja höfðum sínum 
um, hvor þeirra sé vitrari. Lengi leysa báðir vel úr öllum spurn- 
ingum. Að lokum spyr Gagnráður, hvað Óðinn hafi mælt í eyra 
Baldri, áður en hann steig á bálið. En það veit enginn nema Óðinn 
sjálfur, svo að Vafþrúðnir varð að láta höfuð sitt. Svör þeirra Óðins 
og Vafþrúðnis mynda aðalefni kvæðisins, og í þeim er fólgin mikil 
vitneskja um upphaf og endi heimsins og margt fleira í goðafræð- 
inni. Efnið er því að verulegu leyti hið sarna og í Völuspá. En sá 
er munurinn, að í Vafþrúðnismálum er þetta allt sundurlaus fróð- 
leikur, en ekki samfelld saga. Enn fremur eru frásagnir um sömu 
viðburði alltaf miklu frumstæðari og grófgerðari í Vafþrúðnismálum, 
og má ætla, að þau geymi réttari hugmyndir um trú alþýðunnar. 
Umgerð Vafþrúðnismála minnir að því leyti á gátukeppni Óðins 
og Heiðreks konungs, að í bæði skiptin sigrar Óðinn með sömu 
lokaspurningunni. En báðar þessar frásagnir benda til þess, að fróð- 
leikskeppni hafi verið iðkuð sem íþrótt á Norðurlöndum. 

Grimnismál. 

Grímnismál eru eintal Óðins. í inngangsorðum kvæðisins í lausu 
máli segir frá tveimur ungum konungssonum, Agnari og Geirröði. 
Þeir lentu í hrakningum og komu á kotbæ einn til karls og kerlingar, 
sem í rauninni voru Óðinn og Frigg. Frigg fóstraði Agnar, en Óðinn 
Geirröð. Geirröður kom illa fram við bróður sinn, svo að Frigg 


varð honum óvinveitt og sagði , Óðni, að hann væri matníðingur. 
Jafnframt sendi hún orð til Geir::öðar, að kominn væri í land fjöl- 
kunnugur maður, er hann skyldi varast. Síðan fór Óðinn í dulargervi 
tji Geirröðar konungs og nefndist Grímnir. Konungur hugði, að hér 
væri kominn galdramaðurinn, sem hann var varaður við, og lét setja 
hann milli elda tveggja og pína hann til sagna. Þar sat Óðinn átta 
nætur. Að þeim tíma liðnum flutti hann kvæðið. í því segir Óðinn 
konungi frá bústöðum goðanna, aski Yggdrasils og ýmsu fleira úr 
goðafræðinni, og að lokum telur hann upp nöfn á sjálfum sér. En 
Geirröður þekkir hann samt ekki. Verður Óðinn þá að segja til 
sín. Ætlar konungur þá að fagna gesti sínum, en steypist á sverð sitt 
og fær bana. 

Ýmsir fræðimenn telja, að Grímnismál séu opinberun þeirrar 
vizku, sem Óðinn öðlaðist við píslir Jrær, sem hann Jroldi í höll 
Geirröðar (sbr. Rúnatal Hávamála). En hér er fleira, sem bendir á 
forneskjulegar trúarhugmyndir. Eitt er það, að Óðinn á sína óska- 
syni meðal mannanna. En það efni kemur fram í ýmsum myndum, 
meðal annars í sögunni um Starkað gamla. Einnig er til eldforn sögn 
um glettur Óðins og Friggjar, sem lýkur með sigri hennar. Sagan er 
fyrst skráð í latnesku riti um uppruna Langbarðajrjóðar, sem talið er 
frá 7. öld. Þar segir frá tveim Jtjóðflokkum, sem áttu í stríði, og 
leitaði annar fulltingis Óðins, en hinn Friggjar. Óðinn hét þeim sigri, 
er hann sæi fyrr næsta morgun og lagðist þannig fyrir, að andlit 
hans vissi að þeim, er til hans höfðu leitað. En Frigg sneri Óðni 
sofanda, svo að heit hans hafði gagnstæð áhrif. Þegar allt þetta er 
haft í huga, verður að hafa fyrir satt, að ekki einungis Grímnismál 
sjálf, heldur einnig umgerð þeirra, eigi rót sína að rekja til forns 
átrúnaðar. 

Grímnismál eru ásamt Völuspá og Vafþrúðnismálum aðalheimild 
um goðafræðina meðal Eddukvæða, og Snorri hefur mjög farið eftir 
þeim öllum í Gylfaginningu. 

Skirnismál. 

Skírnismál eru byggð upp á leikrænan hátt. Sviðin eru tengd saman 
með stuttum innskotsgreinum. Og meira að segja tekst skáldinu að 
skapa eftirminnilega mynd af ferðalagi með því að láta Skírni 
ávarpa hest sinn. Lýsingar kvæðisins eru óvenju myndrænar. Lesand- 


■23 












inn skynjar harm Freys, er hann situr einn „endlanga sali“ og fær 
ekki notið sólskinsins, sem Ijómar allt í kringum hann. Efni kvæðis- 
ins er á þessa leið: Freyr settist eitt sinn í Hliðskjálf, hásæti Óðins, 
og sá um heima alla. há sá hann meðal annars jötunmey eina fagra, 
sem Gerður Gymisdóttir hét. Freyr fékk svo mikla ást á henni, að 
hann mælti ekki við menn og neytti hvorki svefns né matar. Þá 
kom Njörður að máli við Skírni, skósvein Freys, og bað hann 
grennslast um hagi sonar síns. Þegar Freyr hafði sagt honum hið 
sanna, bað hann Skírni að fara fyrir sig í Jötunheima og færa sér 
meyna. Síðan fór Skírnir til garða Gymis og náði fundi Gerðar og 
bað hennar til handa Frey. Hún var treg til ráðahagsins, en Skírnir 
neyddi hana með göldrum til að lofast honum. Átti Freyr að hitta 
hana að níu nóttum liðnum við lundinn Barra. Að því búnu heldur 
Skírnir heim, og kvæðið endar á því, að Freyr lýsir óþreyju sinni 
yfir að þurfa að bíða svona lengi eftir henni. 

Það er engin tilviljun, að eina goðsagan, sem til er um Frey, er 
ástarsaga. Freyr var guð ársældar og frjósemi, og það var starfssvið 
hans að lifa stöðugu ástalífi til að halda við frjósemi náttúrunnar. 
Og dýrkun Freys var að verulegu leyti fólgin í helgileikjum, sem 
miðuðu að því að sýna ástalíf guðsins sjálfs. Eigi að síður er ástæðu- 
laust að líta á Skírnismál sem blótsöng, er hafður hafi verið um 
hönd við slíkar athafnir. Goðsagan og helgileikirnir eru tvær hliðar 
sömu trúarhugmyndar. Vart verður dregið í efa, að hvorttveggja eigi 
upptök sín í þeirri trú, að frjósemi goðheims orki á frjósemi náttúr- 
unnar. En í Skírnismálum er goðsagan um Frey og Gerði orðin að 
ástarsögu, sem að öllu leyti lýtur lögmálum listarinnar. 

Hárbarðsljóð. 

Hárbarðsljóð eru mannjafnaður Þórs og Óðins. Þór fór úr Austur- 
vegi og kom að sundi einu. Ferjukarl var handan sundsins. Þór kallaði 
til h an s og beiddi hann fars, en karlinn svaraði skætingi einum og 
neitaði að ferja hann. Allt kvæðið er orðasenna, sem þeir háðu yfir 
sundið. Ferjukarlinn nefndist Hárbarður (þ. e. Gráskeggur), en af 
svörum hans er Ijóst, að hann er enginn annar en Óðinn sjálfur, 
enda er Hárbarður Óðinsheiti. Báðir telja þeir upp afrek sín, en 
niðra hvor öðrum. Þór hælir sér mest af bardögum við tröll og 
þakkar sér einum, að jötnar hafa enn ekki lagt Miðgarð (bústað 


mannanna) í eyði. Óðinn raupar hins vegar mest af prettvísi sinni 
og kvenhylli. En hann segir líka þessi eftirminnilegu orð: 

Óðinn á jarla, 
þá er í val falla, 
en Þór á þrælakyn. 

Það er auðvitað fjarstæða, að Þór hafi aðallega verið guð þræla. En 
öllu gamni fylgir nokkur alvara. Það kemur víða fram, að Óðinn 
var höfuðguð konunga, víkinga og skálda, en Þór var meir blótaður 
af alþýðu. Þegar hér er komið sögu, hafa guðirnir tekið á sig svipmót 
þeirra manna, sem mest tignuðu þá. Óðinn er ímynd hins lífsreynda 
heimsmanns, sem er fullur af stríðni og kerskni. En Þór er í ríkum 
mæli búinn dyggðum góðs bónda. Skáldið leiðir þessa tvo höfuð- 
leiðtoga goðanna mjög hlutlaust fram á sviðið. En samt hlýtur 
áhorfandinn að finna til þess, hve hinn sterki og drenglyndi Þór er 
umkomulaus, er hann mætir andlegum yfirburðum Óðins. 

Hymishviða. 

Hymiskviða virðist vera sett saman úr aðskiljanlegum goðsögum og 
ævintýrum. Inntak sögunnar er ferð Þórs til Hymis jötuns til að 
sækja ketil einn mikinn til ölheitu. En inn i hana er skotið hinni 
alkunnu sögu um fiskidrátt Þórs, er Miðgarðsormur beit á öngulinn 
hjá honum. Enn fremur segir frá aflraun í höll Hymis, sem fólgin 
var í því að brjóta bikar jötunsins, sem hvergi varð brotinn nema 
á hausi hans. En „hin fríða frilla“ Hymis kenndi Þór leyndarmálið. 
Hér eru greinilega tvö ævintýraminni: annað um fríða konu í híbýl- 
um trölla, sem veitir ferðamönnum hjálp, en hitt um bikarinn, sem 
gat ekki brotnað, nema honum væri kastað í haus eigandanum. 
Einnig eru í Hymiskviðu minni um hafra Þórs úr sögunni um för 
Þórs til Utgarða-Loka. Hymiskviða hefur fleiri kenningar en önnur 
Eddukvæði og sver sig að því leyti í ætt til dróttkvæða. 

Lokasenna. 

Lokasenna er orðadeila milli Loka annars vegar og flestra annarra 
goða hins vegar. Kvæðið hefst fyrir utan höll Ægis, þar sem Loki á 
nokkur orðaskipti við þjónustumann hans. Síðan gengur Loki inn í 
höllina, þar sem goðin sitja að drykkju. Loki atyrðir þau hvert af 


- 25 — 












öðru mjög harkalega. Goðin bregðast misjafnlega við, en öll and- 
mæla þau, og flest þeirra hóta honum hörðu. En Loki lætur engan 
bilbug á sér finna, fyrr en Þór kemur og hótar að slá hann með 
hamri sínum. Þá varð Loki að hætta leiknum og ganga út. 

Mörg af brigzlyrðum Loka styðjast við kunnar goðsögur, en Loki 
leggur allt út á versta veg. Önnur eiga enga stoð í kunnum heimildum, 
og sum þeirra eru þess eðlis, að þau virðast vera almenn fúkyrði, 
sem þjóna þeim tilgangi einum að sýna innræti Loka. 

Mikið hefur verið deilt um, hvort Lokasenna sé ort af heiðnum 
manni eða kristnum, og einnig um það, hver sé tilgangur kvæðisins. 
Út í það verður lítið farið hér. En flestar kunnar ásakanir Loka er 
hægt að skýra á einn veg. Goðsagan er í upphafi annars eðlis en 
hetjusagan. Kjarni goðsögunnar er dýrkun goðanna og starfssvið 
þeirra. Þess vegna urðu þau goð, sem sáu um ávöxt jarðar, að lifa 
stöðugu ástalífi til að efla hann með eigin frjósemi. Og Óðinn, guð 
hinnar æðstu speki, hlaut að taka öðrum fram í kunnáttu og með- 
ferð galdra, sem ekki voru greindir frá öðrum vísindum í þá daga. 
En í Lokasennu gerir skáldið sér leik að því að sýna goðin eins og 
venjulegt fólk. Þá var starfsemi frjósemdargoðanna ekkert frábrugðin 
venjulegu lauslæti karla og kvenna, og galdrameistarinn Óðinn keim- 
líkur venjulegum seiðskratta. Það er aðeins einn úr hópi goðanna, 
sem þolir slíka meðferð: Þór, hinn máttugi verndari goða og manna. 

Þegar þetta er haft í huga, er sennilegast, að Lokasenna hafi 
engan trúarlegan tilgang. Skáldið hefur haft í huga ýmsar orðasennur, 
sem það þekkti úr samtíð sinni og jafnvel hafa verið iðkaðar sem 
íþrótt. Og það hefur haft gaman af að láta Loka, frumkvöðul flærð- 
anna, sýna goðin í þessu skoplega ljósi. Um aldur Lokasennu verður 
ekkert fullyrt. En þó er eðlilegra að hugsa sér, að slíkur gamanleikur 
verði til á þeim tíma, þegar goðin eru lifandi veruleiki í hugum 
manna. 

Þrymskviða. 

I upphafi Þrymskviðu hrífst lesandinn snögglega inn í spennandi 
viðburðarás. Þór er reiður, þegar hann vaknar og saknar hamars 
síns. Sjá nú æsir ekki fram á annað en jötnar muni leggja undir 
sig Ásgarð, ef þeir ná ekki aftur hamrinum. Fékk þá Loki léðan 
fjaðurham, sem Freyja átti, og flaug í honum til Jötunheima. Þar 


26 


átti hann orðaskipti við Þrym jötun, sem kvaðst hafa stolið hamr- 
inum, en neitaði með öllu að láta hann af hendi, nema hann fengi 
Freyju fyrir konu. Flaug þá Loki aftur heim í Ásgarð og sagði tíð- 
indin. Freyja brást reið við, er hún heyrði, að æsir vildu gefa liana 
jötnum, og neitaði að fara. Þá gengu æsir á ráðstefnu, og var það 
tii bragðs tekið að binda Þór brúðarlíni og senda hann til Jötunheima 
í gervi Freyju. Loki ók með honum, og skyldi hann vera ambátt 
Freyju. Þór kunni illa við sig í brúðarklæðum, og lá við sjálft, að 
hann kæmi upp um sig með því, hve hann át mikið og sjónir hans 
voru ógurlegar. En Loki bjargaði öllu með því að segja, að Freyja 
hefði hvorki neytt svefns né matar undanfarið af tilhlökkun að 
komast í Jötunheima. Að lokum lætur Þrymur sækja hamarinn til 
að vígja þau saman með. Var hann lagðúr í kjöltu brúðarinnar. En 
Þór var þá ekki seinn á sér að grípa hamarinn, og drap hann Þrym 
fyrstan, en síðan allt hans hyski. 

Söguefnið streymir áfram með miklu lífi og fjöri, ýmist í frásögn 
eða samtölum. Persónulýsingar eru með ágætum. Þór er vandræða- 
legur í gervi sínu, Loki lævís og slunginn og Þrymur tröllheimskur. 
Og ekki má gleyma hinni blíðu ástagyðju Freyju, þegar liún hvæsir 
af reiði, er hún er beðin að giftast Þrym jötni. Yfir öllu kvæðinu er 
létt gamansemi. En auðséð er, að skáldið metur Þór mikils, Jrótt það 
láti eftir sér að gamna sér við hið broslega í fari hans. í Þrymskviðu 
eru heilir vísupartar oft endurteknir með litlum breytingum. Ýmsir 
fræðimenn rekja þetta snið til áhrifa frá danskvæðum og telja því 
kviðuna mjög unga, helzt frá 13. öld. En torvelt reynist að benda á 
fyrirmyndir úr þeirri átt, því að engin slík danskvæði eru til frá Norð- 
urlöndum eldri en Konungsbók. 

Alvissmál. 

Alvíssmál gerast öll á einu sviði. Þau eru orðaskipti Þórs og 
dvergsins Alvíss, sem bjó í steini fyrir neðan jörð. Alvís kom til Þórs 
að krefja hann um dóttur hans, sem dvergurinn sagði, að sér hefði 
verið heitin. Þór kvaðst ekki hafa verið heima, er honum var lofað 
meynni, og neitaði að gefa honum hana, nema hann segði sér, hvað 
þeir hlutir, er hann spyrði um, væru nefndir í hverjum heimi. Síðan 
spyr Þór þrettán spurninga um heiti á jörð, himni, sól, mána og 
fleiri hlutum í heimi manna, goða, jötna, álfa o. s. frv. Dvergurinn 


■27 











leysti vel úr öllu, en gáði ekki að sér. Og er sól skein á sali, dagaði 
hann uppi. Þór er hér ólíkur sjálfum sér, því að þetta er í eina 
skiptið, sem hann beitir brögðum af sjálfsdáðum. En honum hefur 
þótt dvergurinn of lítilmáttugur til að beita afli við hann. 

Svör dvergsins við spurningum Þórs eru aðalefni Alvíssmála. Og 
þótt þau séu eins konar samheitaorðabók, bregður víða fyrir ljóð- 
rænni fegurð. Sérstaklega fögur eru sum heitin í heimi álfa. Þar 
heitir jörðin: gróandi, himinninn: fagraræfur, sólin: fagrahvel og 
vindurinn: dynfari. Um tveir tugir heitanna koma hvergi fyrir ann- 
ars staðar, og er trúlegast, að skáldið hafi búið sum þeirra til. Alvíss- 
mál skera sig að því leyti úr öðrum nafnaþulum, að þar virðist feg- 
urðarsjónarmiðið skipa hærri sess en fróðleikurinn. Sögnin, sem mynd- 
ar umgerð kvæðisins, er ekki kunn úr öðrum heimildum. Hins vegar 
er það algengt þjóðsagnaminni, að vættir verði að steini, er þær sjá 
dagsljósið. 

Baldurs draumar. 

Iívæðið Baldurs draumar á það sameiginlegt með Völuspá, að bæði 
kvæðin segja frá því, að Óðinn fer til spákonu að leita frétta. En 
Baldurs draumar eru ekki eintal völvunnar, heldur frásagnarkvæði 
með samtölum, þar sem bæði Óðinn og völvan taka til máls. Kvæðið 
hefst á^ þingi goða, er þau ræða um erfiða drauma Baldurs. Síðan 
ríður Óðinn til Heljar og sér, að þar er allt búið til veizlu. Þvínæst 
kemur Óðinn að völuleiði þar fyrir austan dyr og vekur upp völvuna 
og tekur að spyrja hana. Hún segir Óðni, að undirbúin sé koma 
Baldurs. Þá svarar hún spurningum Óðins um örlög hans, hver 
verði honum að bana og hver hefni hans. Og að lokum ógnar hún 
Óðni með ragnarökum. Milli Baldurs drauma og Völuspár eru 
mikil tengsl, og ein vísa er sameiginleg. Ekki er fullvíst um afstöðu 
kvæðanna. En samkvæmt efninu er eðlilegast að hugsa sér, að 
Baldurs draumar séu heimild Völuspár um fyrri fund Óðins og 
völvunnar, er hún sagði honum örlög Baldurs. 

Rigsþula. 

Rígsþula greinir frá uppruna stéttanna í mannfélaginu. Rígur, 
einn af ásum, var á ferðalagi og kom til þriggja hjóna: Áa og Eddu 
(langafa og langömmu), Afa og Ömmu og Föður og Móður. Hann 


■28 


gisti hjá þeim öllum og lagðist milli hjónanna. En svo bar við níu 
mánuðum síðar, að allar konurnar ólu syni. Hét sonur Eddu Þræll 
og varð forfaðir þræla. Sonur Ömmu hét Iíarl og varð forfaðir 
karla (bænda). Sonur Móður hét Jarl og varð forfaðir jarla. Yngsti 
sonur Jarls hét Konur ungur. Hann bar langt af bræðrum sínum, 
sem allir voru þó mikils háttar menn. Hann sigraði einnig föður 
sinn í rúnakunnáttu og annarri speki og hlaut Rígs nafn. Niðurlag 
kvæðisins vantar, en greinilegt er, að gert er ráð fyrir, að Konur 
ungur verði forfaðir konunga. í lausu máli á undan kvæðinu segir, 
að Rígur sé raunverulega guðinn Heimdallur, sem nefndi sig svo í 
þetta sinn. En höfundur Völuspár kallar mennina „meiri og minni 
mögu Heimdallar". Verða þessi ummæli ekki skilin öðruvísi en að 
hann hafi þekkt Rígsþulu eða sögu um sama efni. 

Uppistaða Rígsþulu er eins konar þróunarkenning. Skáldið lætur 
ekki sitja við það eitt að rekja þrælaættir til elztu kynslóðarinnar, en 
jarlaættir til hinnar yngstu. Það sýnir einnig, hvernig yngsti sonur 
Jarls lyftir sér hátt yfir föður sinn og bræður með þeim hæfileikum, 
sem hann hefur þroskað með sér sjálfur. En hvaðan er þessi þróunar- 
kenning runnin? Sumir fræðimenn telja Rígsþulu meðal yngstu 
Eddukvæða, helzt frá 13. öld. En ekki hef ég heyrt getið um svipaðar 
skoðanir í kristnum miðaldaritum. Og ekki geyma íslendinga sögur 
neinar hugmyndir um þróun kynslóðanna. Það er eins og kunnugt 
er aðalsmerki þeirra að skapa gullöld úr lífi óbreyttra bænda, sem 
voru uppi tveim til þrem öldum áður. En ef litið er aftur til heiðni 
víkingaaldar, verður annað uppi á teningnum. í sköpunarsögu ása- 
trúar urðu jötnar til á undan goðum og mönnum. Og hvergi er 
þroskaferli einstaklings betur lýst en í þessu erindi Hávamála: 

Þá nam eg frævast 
og fróður vera 
og vaxa og vel hafast. 

Orð mér af orði 
orðs leitaði, 
verk mér af verki 
verks leitaði. 

Hér erum við komin að kjarnanum í heimspeki Rígsþulu. Yngri 
kynslóðir taka hinum eldri fram, og einn einstaklingur getur hafið 













sig yfir samtíð sína og náð áður ókunnum þroska. Ef litið er á þjóð- 
félagslega hlið Rígsþulu, er eðlilegast að hugsa sér, að hún eigi að 
sýna þróun konungsvaldsins. 

Hyndluljóð. 

Hyndluljóð eru samtal Freyju og Hyndlu tröllkonu. Freyja hittir 
Hyndlu fyrir utan helli hennar og biður hana að fara með sér til 
Valhallar að rekja ættir Óttars nokkurs, svo að hann nái föðurleifð 
sinni. En Freyju er vel til Óttars, því að hann hafði blótað hana. 
Meginhluti kvæðisins er mannanöfn úr ætt Óttars, sem Hyndla þylur 
upp. Að lokum verður þeim Freyju og Hyndlu sundurorða, og 
kvæðið endar á orðasennu þeirra. Meðal annars brigzlar Hyndla 
Freyju um lauslæti. Ættrakning Hyndlu er keimlík öðrum nafnaþul- 
um. En orðræða Freyju er annars eðlis og stundum gædd nokkrum 
þokka. 

Völuspá in skamma. 

Völuspá in skamma er sundurlaus upptalning ýmissa atriða úr 
goðafræðinni. Fyrst er getið dauða Baldurs, en síðast ragnaraka. í 
handriti hefur kvæðinu verið skotið inn í Hyndluljóð eftir 28. vísu. 
Nafnið Völuspá in skamma kemur aðeins fyrir í Snorra-Eddu, en 
þar er tilfærð ein vísa úr kvæðinu með þessum orðum: „svo sem 
segir í Völuspá inni skömmu". Það hefur því ekki verið tekið upp i 
Hyndluljóð fyrr en eftir daga Snorra. Að efni til hefur Völuspá in 
skamma líka algera sérstöðu innan Hyndluljóða og er greinileg 
stæling á Völuspá. 

Völundarkviða. 

Völundarkviða er byggð upp af ævintýri og hetjusögu. Fyrst er 
ævintýrið um svanameyjarnar þrjár, sem fljúga úr suðurátt og setjast 
að hvíla sig á vatnsbakka nærri Úlfdölum, þar sem Völundur og 
tveir bræður hans hafast við. Þeir bræður náðu svanahömum þeirra og 
gerðu þær að eiginkonum sínum. En að níu vetrum liðnum flugu 
allar meyjarnar brott. Bræður Völundar héldu þegar af stað að leita 
kvenna sinna, og eru þau öll úr sögunni. Hér hefst hin eiginlega 


harmsaga um Völund. Hann situr einn eftir í Úlfdölum, smíðar 
gersemar úr gulli sínu og bíður þess, að kona sín komi aftur. En 
Níðaður Njárakonungur hefur fregnir af auðæfum Völundar og 
hagleik og lætur taka hann höndum og leggja í fjötur sofanda. 
Síðan er Völundur fluttur í konungsgarð. Konungur lét skera sundur 
knésinar Völundar, svo að hann gæti ekki flúið, fékk honum smiðju 
og lét hann smíða gersemar handa sér. En Völundur hefndi sín 
grimmilega. Hann náði lífi tveggja sona Níðaðar og gerði drykkjar- 
ker handa konungi úr hauskúpum þeirra, en skartgripi handa móður 
þeirra og systur úr augum og tönnum. Síðan lagðist hann með Böðv- 
ildi konungsdóttur og gerði lienni barn. Eftir það hófst hann á loft 
og flaug brott. Verður að ætla, að hann hafi áður smíðað sér flugham. 
Úr lofti sagði hann konungi frá því, er hann hafði gert. En jafnframt 
lét hann konung sverja þess eiða að gera' konungsdóttur og barni 
hennar ekki mein. Kviðunni lýkur með því, að konungur kallar til 
sín dóttur sína, og játar hún fyrir honum allt um skipti þeirra 
Völundar. 

Völundarsagan hefur verið kunn meðal allra germanskra þjóða. 
Elzta frásögn um Völund er í forn-ensku kvæði, sem nefnt er 
Tregróf Dýra (Deors Lament), og milli þess og Völundarkviðu eru 
jafnvel smávægilegar líkingar á orðalagi. Einnig eru tvær útskornar 
myndir úr sögu Völundar á fornu skríni ensku, sem talið er frá 7. 
eða 8. öld. 1 ) 

Þýzkar frásagnir um Völund eru skráðar í Þiðriks sögu af Bern, 
sem að verulegu leyti er byggð á fornum kvæðum. Álitið er, að 
sögnin um Völund sé ekki norræn að uppruna, en hafi borizt til 
Norðurlanda frá Englandi eða Þýzkalandi. Einnig minnir Völundar- 
saga á grísku sögnina um Daidalos, sem smíðaði Völundarhúsið á Krít 
og var þar í haldi Minosar konungs, unz hann bjó sér til vængi 
og flaug burt. Norræna orðið Völundarhús, sem haft var um smíð 
Daidalosar, sýnir, að mönnum hefur frá fornu fari verið ljós skyld- 
leiki þessara tveggja sagna. 

Oftast er Völundarkviðu skipað í flokk með fornlegustu Eddu- 
kvæðunum eins og Hamdismálum og Atlakviðu. Sniðið er hið sama: 
frásögn með samtali, og söguhetjur allra kvæðanna eru mótaðar af 


1) Skrín þetta er nú í British Museum og er ýmist kallað The Clermont Casket eða 
Franks Casket. 













A 

skaphörku og miskunnarleysi. En í Völundarkviðu er slegið á fleiri 
strengi. Skáldið leggur mikla alúð við að lýsa tilfinningum manna, 
og gætir þar furðulegrar fjölbreytni. Meira að segja eru mörg lit- 
brigði á lýsingu Völundar. Fyrst er lýst hamingju hans, er Alvitur 
er hjá honum, síðan hryggð hans og einmanaleik og loks heiftarhug 
hans og hefnigirni. En jafnvel á stund hefndarinnar er harkan ekki 
alger. Auðsætt er vinarþel Völundar til Böðvildar konungsdóttur, 
er hann krefst þess, að hún sé ekki látin gjalda sín. Og frásögn 
Böðvildar í síðasta erindinu um samskipti þeirra er mótuð af hlut- 
tekningu höfundar í kjörum hennar. Meira að segja finnur hann til 
með Níðaði, er hann mætir hinni kaldlyndu konu sinni eftir dauða 
sona sinna. 

Stundum eru skapbrigði manna sýnd með einfaldri mynd, t. d. 
eirðarleysi bræðranna eftir hvarf svanameyjanna: 

Gengu út og inn 
og um sáust. 

Sjálf atburðarásin birtist einnig í myndum. Þannig verður frásögn 
um næturferð að litríku málverki: 

Nóttum fóru seggir, 
negldar vóru brynjur, 
skildir bliku þeirra 
við inn skarða mána. 

Völundarkviða telst ótvírætt til hetjukvæða, þótt Völundur sé 
talinn álfakyns í kviðunni og í Konungsbók sé henni skipað með 
goðakvæðum. En þar sem efni hennar er í engum tengslum við sögu- 
efni annarra hetjukvæða, er hennar getið á undan yfirlitsköflunum 
um þau. 

Völsungar og Niflungar. 

(Úr Snorra-Eddu) 

Svo er frá sagt, að þá er æsir fóru að kanna heim, Óðinn og Loki 
og Hænir, þeir komu að á nokkurri og gengu með ánni til foss 
nokkurs, og við fossinn var otur einn og hafði tekið lax úr fossinum 


■ 32 - 


og át blundandi. Þá tók Loki upp stein og kastaði að otrinum og 
laust í höfuð honum. Þá hrósaði Loki veiði sinni, að hann hefði 
veitt í einu höggi otur og lax. Tóku þeir þá laxinn og oturinn og 
báru eftir sér, komu þá að bæ nokkrum og gengu inn. En sá búandi 
er nefndur Hreiðmar, er þar bjó. Hann var mikill fyrir sér og mjög 
fjölkunnugur. Beiddust æsir að hafa þar náttstað og kváðust hafa 
með sér vist ærna og sýndu búandanum veiði sína. En er Hreiðmar 
sá oturinn, þá kallaði hann sonu sína, Fáfni og Regin, og segir, 
að Otur, bróðir þeirra, var drepinn og svo hverjir það hefðu gert. 
Nú ganga þeir feðgar að ásunum og taka þá höndum og binda og 
se gj a þá um oturinn, að hann var sonur Hreiðmars. Æsir bjóða 
fyrir sig fjörlausn, svo mikið fé sem Hreiðmar sjálfur vill á kveða, 
og varð það að sætt með þeim og bundið svardögum. Þá var oturinn 
fleginn. Tók Hreiðmar oturbelginn og mælti við þá, að þeir skuli 
fylla belginn af rauðu gulli og svo hylja hann allan, og skal það 
vera að sætt þeirra. Þá sendi Óðinn Loka í Svartálfaheim, og kom 
hann til dvergs þess, er heitir Andvari. Hann var fiskur í vatni, 
og tók Loki hann höndum og lagði á hann fjörlausn allt það gull, 
er hann átti í steini sínum. Og er þeir koma í steininn, þá bar 
dvergurinn fram allt guli, það er hann átti, og var það allmikið fé. 
Þá svipti dvergurinn undir hönd sér einum litlum gullbaug. Það sá 
Loki og bað hann fram láta bauginn. Dvergurinn bað hann eigi 
bauginn af sér taka og lézt mega æxla sér fé af bauginum, ef hann 
héldi. Loki kvað hann eigi skyldu hafa einn pening eftir og tók 
bauginn af honum og gekk út, en dvergurinn mælti, að sá baugur 
skyldi vera hverjum höfuðsbani, er ætti. Loki segir, að honunt þótti 
það vel, og sagði, að það skyldi haldast mega fyrir því, sá formáli, 
að hann skyldi flytja þeim til eyrna, er þá tæki við. Fór hann í braut 
og kom til Hreiðmars og sýndi Óðni gullið. En er hann sá bauginn, 
þá sýndist honum fagur og tók hann af fénu, en greiddi Hreiðmari 
guilið. Þá fyllti hann oturbelginn, sem mest mátti hann, og setti 
upp, er fullur var. Gekk þá Óðinn til og skyldi hylja belginn með 
gullinu, og þá mælti hann við Hreiðmar, að hann skal sjá, hvort belg- 
urinn er þá allur huldur. En Hreiðmar leit á vandlega og sá eitt 
granahár og bað það hylja, en að öðrum kosti væri lokið sætt þeirra. 
Þá dró Óðinn fram bauginn og huldi granahárið og sagði, að þá 
voru þeir lausir frá oturgjöldunum. En er Óðinn hafði tekið geir 
sinn, en Loki skúa sína, og þurftu þá ekki að óttast, þá mælti Loki, 


■33 









að það skyldi lialdast, er Andvari hafði mælt, að sá baugur og það 
gull skyldi verða þess bani, er ætti, og það hélzt síðan. 

Hreiðmar tók þá gullið að sonargjöldum, en Fáfnir og Reginn 
beiddust af nokkurs í bróðurgjöld. Hreiðmar unni þeim einskis 
penings af gullinu. Það varð óráð þeirra bræðra, að þeir drápu föður 
sinn til gullsins. Þá beiddist Reginn, að Fáfnir skyldi skipta gullinu í 
helminga með þeim. Fáfnir svarar svo, að lítil von var, að hann myndi 
miðla gullið við bróður sinn, er hann drap föður sinn til gullsins, 
og bað Regin fara braut, en að öðrum kosti myndi hann fara sem 
Þlreiðmar. Fáfnir hafði þá tekið hjálm, er Hreiðmar hafði átt, og 
setti á höfuð sér, er kallaður var ægishjálmur, er öll kvikindi hræðast, 
er sjá, og sverð það, er Hrotti heitir. Reginn hafði það sverð, er 
Refill er kallaður. Flýði hann þá braut, en Fáfnir fór upp á 
Gnitaheiði og gerði sér þar ból og brást í ormslíki og lagðist á 
gullið, en Reginn fór þá til Hjálpreks konungs á Þjóði og gerðist 
þar smiður hans. Þá tók hann þar til fósturs Sigurð, son Sigmundar, 
sonar Völsungs, og son Hjördísar, dóttur Eylima. Sigurður var ágæt- 
astur allra herkonunga af ætt og afli og hug. Reginn sagði lionum 
til, livar Fáfnir lá á gullinu, og eggjaði hann að sækja gullið. Þá 
gerði Reginn sverð það, er Gramur heitir, er svo var hvasst, að 
Sigurður brá niður í rennanda vatn og tók í sundur ullarlagð, er 
rak fyrir strauminum að sverðsegginni. Því næst klauf Sigurður 
steðja Regins ofan í stokkinn með sverðinu. Eftir það fóru þeir 
Sigurður og Reginn á Gnitaheiði. Þá gróf Sigurður gröf á veg 
Fáfnis og settist þar í. En er Fáfnir skreið til vatns og hann kom 
yfir gröfina, þá lagði Sigurður sverðinu í gegnum hann, og var það 
hans bani. Kom þá Reginn að og sagði, að hann hefði drepið 
bróður hans, og bauð honum það að sætt, að hann skyldi taka 
hjarta Fáfnis og steikja við eld, en Reginn lagðist niður og drakk 
blóð Fáfnis og lagðist að sofa. En er Sigurður steikti hjartað og 
hann hugði, að fullsteikt myndi, og tók á fingrinum, hve hart var. 
En er frauðið rann úr hjartanu á fingurinn, þá brann hann og 
drap fingrinum í munn sér. En er hjartablóðið kom á tunguna, þá 
kunni hann fuglsrödd og skildi, hvað igðurnar sögðu, er sátu í 
viðnum. Þá mælti ein: 

Þar situr Sigurður 

sveita stokkinn. 


> 


Fáfnis hjarta 
við funa steikir. 

Spakur þætti mér 
spillir bauga, 
ef fjörsega 1 ) 
fránan æti. 

Þar liggur Reginn — kvað önnur, 

ræður um við sig, 

vill tæla mög, 

þann er trúir honum, 

ber af reiði 

röng orð saman, 

vill bölvasmiður 

bróður hefna. 

Þá gekk Sigurður til Regins og drap hann, en síðan til liests síns, 
er Grani heitir, og reið til þess, er hann kom til bóls Fáfnis, tók þá 
upp gullið og batt í klyfjar og lagði upp á bak Grana og steig upp 
sjálfur og reið þá leið sína. 

Þá reið Sigurður til þess, er hann fann á fjallinu hús. Þar svaf 
inni ein kona, og hafði sú hjálm og brynju. Hann brá sverðinu og 
reist brynjuna af henni. Þá vaknaði hún og nefndist Hildur. Hún 
er kölluð Brynhildur og var valkyrja. Sigurður reið þaðan og kom 
til þess konungs, er Gjúki hét. Iíona hans er nefnd Grímhildur. 
Börn þeirra voru þau Gunnar, Högni, Guðrún, Guðný. Gotþormur 
var stjúpson Gjúka. Þar dvaldist Sigurður langa hríð. Þá fékk hann 
Guðrúnar Gjúkadóttur, en Gunnar og Högni sórust í bræðralag 
við Sigurð. 

Því næst fóru þeir Sigurður og Gjúkasynir að biðja Gunnari konu 
til Atla Buðlasonar, Brynhildar, systur hans. Hún sat á Hindar- 
fjalli, og var um sal hennar vafurlogi, en hún hafði þess heit strengt 
að eiga þann einn mann, er þorði að ríða vafurlogann. Þá riðu 
þeir Sigurður og Gjúkungar, þeir eru og kallaðir Niflungar, upp á 
fjallið, og skyldi þá Gunnar ríða vafurlogann. Hann átti hest þann, 
er Goti heitir, en sá hestur þorði eigi að hlaupa í eldinn. Þá skiptu 

1) fjörsegi =r hjarta. 



■34 


■35 














þeir litum, Sigurður og Gunnar, og svo nöfnum, því að Grani vildi 
undir engum manni ganga nema Sigurði. Þá liljóp Sigurður á Grana 
og reið vafurlogann. Það kveld gekk hann að brúðhlaupi með Bryn- 
hildi. En er þau kornu í sæng, þá dró hann sverðið Gram úr slíðrum 
og lagði í milli þeirra. En að morgni þá er liann stóð upp og 
klæddi sig, þá gaf hann Brynhildi að línfé gullbauginn, þann er 
Loki liafði tekið af Andvara, en tók af hendi henni annan baug til 
minja. Sigurður hljóp þá á hest sinn og reið til félaga sinna. Skipta 
þeir Gunnar þá aftur litum og fóru licim til Gjúka mcð Brynhildi. 
Sigurður átti tvö börn með Guðrúnu, Sigmund og Svanhildi. 

Það var eitt sinn, að Brynhildur og Guðrún gengn til vatns að 
bleikja hadda sína. Þá er þær komu til árinnar, þá óð Brynhildur út 
á ána frá landi og mælti, að hún vildi eigi bera í höfuð sér það 
vatn, er rynni úr hári Guðrúnu, því að hún átti búanda hugaðan 
betur. Þá gekk Guðrún á ána eftir henni og sagði, að hún mátti 
fyrir því jtvo ofar sinn hadd í ánni, að hún átti þann mann, er eigi 
Gunnar og engi annar í veröldu var jafnfrækn, því að hann vó 
Fáfni og Regin og tók arf eftir báða ])á. Þá svarar Brynhildur: 
„Meira var það vert, er Gunnar reið vafurlogann, en Sigurður þorði 
eigi.“ Þá hló Guðrún og mælti: „Ætlar þú, að Gunnar riði vafur- 
logann? Sá ætla eg, að gengi í rekkju hjá þér, er mér gaf gullbaug 
þenna. En sá gullbaugur, er þú hefir á hendi og þú þátt að línfé, 
hann er kallaður Andvaranautur, og ætla eg, að cigi sótti Gunnar 
hann á Gnitaheiði". Þá þagnaði Brynhildur og gekk heim. Eftir það 
eggjaði hún Gunnar og Högna að drepa Sigurð. En fyrir því að 
þeir voru eiðsvarar Sigurðar, þá eggjuðu þeir til Gotþorm, bróður 
sinn, að drepa Sigurð. Hann lagði Sigurð sverði í gegnum sofanda. 
En er hann fékk sárið, þá kastaði hann sverðinu Gram eftir honum, 
svo að sundur sneið í miðju manninn. Þar féll Sigurður og sonur 
hans þrevetur, er Sigmundur hét, er þeir drápu. Eftir það lagði 
Brynhildur sig sverði, og var hún brennd með Sigurði, en Gunnar 
og Högni tóku þá Fáfnisarf og Andvaranaut og réðu þá löndum. 

Atli konungur Buðlason, bróðir Brynhildar, fékk þá Guðrúnar, 
er Sigurður hafði átta, og áttu þau börn. Atli konungur bauð til 
sín Gunnari og Högna, en þeir fóru að lieimboðinu. En áður þeir 
fóru heiman, þá fólu þeir gullið Fáfnisarf í Rín, og hefir það gull 
aldrei síðan fundizt. En Atli konungur hafði þar lið fyrir og barðist 
við þá Gunnar og Högna, og urðu þeir handteknir. Lét Atli kon- 


■36 


ungur skera lijarta úr Högna kvikum. Var það hans bani. Gunnari 
lét hann kasta í ormagarð, en honum var fengin leynilega harpa, og 
sió Þann með tánum, því að hendur hans voru bundnar, en svo lék 
hann hörpuna, svo að allir ormarnir sofnuðu nema sú naðra, er renndi 
að honum og hjó svo fyrir flagbrjóskað, að hún steypti höfðinu inn 
í holið, og hangdi hún á lifrinni, þar til er hann dó. Gunnar og 
Högni eru kallaðir Niflungar og Gjúkungar. Fyrir því er gull kallað 
Niflunga skattur eða arfur. Litlu síðar drap Guðrún tvo sonu sína 
og lét gera með gulli og silfri borðker af hausum þeirra, og þá var 
gert erfi Niflunga. Að þeir-ri veizlu lét Guðrún skenkja Atla konungi 
m eð þeim borðkerum mjöð og var blandið við blóði sveinanna, 
en hjörtu þeirra lét hún steikja og fá konungi að eta. En er það 
var gert, þá sagði hún honum sjálfum með -mörgum ófögrum orðum. 
Eigi skorti þar áfenginn drykk, svo að flest fólk sofnaði þar, sem sat. 

Á þeirri nótt gekk hún til konungs, er hann svaf, og með henni 

sonur Högna, og vó að honum. Það var hans bani. Þá skutu þau 

eldi í höllina, og brann það fólk, er þar var inni. 

Eftir það fór hún til sjávar og hljóp á sæinn og vildi týna sér, 
en hana rak yfir fjörðinn, kom þá á það land, er átti Jónakur kon- 
ungur. En er hann sá hana, tók hann hana til sín og fékk hennar. 
Áttu þau þrjá sonu, er svo hétu: Sörli, Hamdir, Erpur. Þeir voru 
allir svartir sem hrafn á hárslit sem Gunnar og Högni og aðrir 
Niflungar. Þar fæddist upp Svanhildur, dóttir Sigurðar sveins, og 
var allra kvenna fegurst. Það spurði Jörmunrekur konungur inn 
ríki. Hann sendi son sinn, Randvé, að biðja liennar sér til handa. 
En er hann kom til Jónakurs, þá var Svanhildur seld honum í 
hendur. Skyldi hann færa hana Jörmunreki konungi. Þá sagði Bikki 
jarl, að það var betur fallið, að Randvér ætti Svanhildi, er hann var 
ungur og bæði þau, en Jörmunrekur var gamall. Þetta ráð líkaði þeim 
vel inum ungum mönnum. Því næst sagði Bikki þetta konungi. Þá 
lét Jörmunrekur konungur taka son sinn og leiða til gálga. Þá tók 
Randvér hauk sinn og plokkaði af fjaðrirnar og bað senda feður 
sinum. Þá var hann hengdur. En er Jörmunrekur konungur sá 
haukinn, þá kom honum í hug, að svo sem haukurinn var ófleygur 
og fjaðurlaus, svo var ríki hans ófært, er hann var gamall og sonlaus. 
Þá leit Jörmunrekur konungur Svanhildi, er hann reið úr skógi 
frá veiðum, hvar hún sat að haddbliki. Þá riðu þeir á hana og tróðu 
hana undir hestafótum til bana. 


■ 37 - 











En er þetta spurði Guðrún, þá eggjaði hún sonu sína til hefndar 
eftir Svanhildi. En er þeir bjuggust til ferðar, þá fékk liún þeim 
brynjur og hjálma svo sterka, að eigi rnundi járn á festa. Hún lagði 
ráð fyrir þá, að þá er þeir kæmi til Jörmunreks konungs, að þeir 
skyldu ganga um nótt að honunr sofanda. Skyldi Sörli og Hamdir 
höggva af honum hendur og fætur, en Erpur höfuðið. En er þeir 
komu á leið, þá spurðu þeir Erp, liver liðsemd þeim myndi að honum, 
ef þeir hitti Jörmunrek konung. Hann svarar, að hann myndi veita 
þeim þvílíkt sem hönd fæti. Þeir segja, að það var alls ekki, að 
fótur styddist við hönd. Þeir voru svo reiðir móður sinni, er hún 
hafði leitt þá út með heiftyrðum, og þeir vildu gera það, er henni 
þætti verst, og drápu Erp, því að hún unni honum mest. Litlu 
síðar, er Sörli gekk, skriðnaði hann öðrum fæti, studdi sig með 
hendinni. Þá mælti hann: „Veitti nú höndin fætinum, betur væri 
nú, að Erpur lifði“. En er Jreir kornu til Jörmunreks konungs um 
nótt, þar sem hann svaf, og hjuggu af lionum hendur og fætur, þá 
vaknaði hann og kallaði á nienn sína, bað ]rá vaka. Þá mælti Hamdir: 
„Af myndi nú höfuðið, ef Erpur lifði“. Þá stóðu upp hirðmenn- 
irnir og sóttu þá og fengu eigi sótt þá með vopnum. Þá kallaði 
Jörmunrekur, að þá skal berja grjóti. Var svo gert. Þar féllu þeir 
Sörli og Hamdir. Þá var og dauð öll ætt og afkvæmi Gjúka. 

Hetjukvœði (Yfirlit). 

Hetjukvæðin í Eddu eru með öðrum svip en hetjuljóð flestra 
annarra Jrjóða. Þau hafa ekki hina breiðu frásögn Hómerskvæða né 
hinn þjóðernislega boðskap franskra hetjuljóða frá miðöldum, svo 
að tvö dæmi séu nefnd. Þótt mörg kvæðanna í Eddu fjalli um 
konunga, sem áttu í stórstyrjöldum, skipta hin Jrjóðernislegu og 
stjórnmálalegu sjónarmið engu máli. Og þótt efni sumra Eddukvæða 
sé rakið til styrjalda, sem geisuðu Jrjóða rnilli, gera skáldin þau að 
deilum ntilli einstaklinga, sem risu af einkamálum þeirra og til- 
finningum. Hvergi eru langar lýsingar, enda eru kvæðin stutt, séu 
þau borin saman við hina löngu ljóðabálka, sem tíðkuðust með 
öðrum Jjjóðum. Orðfærið er knappt, og svipmyndir þær, sem brugðið 
er upp, eru dregnar fáum dráttum. Oft eru söguhetjurnar leiddar 
fram á sviðið, og lesandinn er settur í stöðu áhorfandans og áheyr- 
andans, sem sér Jsær fyrir sér og hlýðir á orð af vörum þeirra sjálfra. 


■38 


Að því leyti eru skáld Eddukvæða líkari leikritaskáldum en sagna- 
höfundum okkar tíma. 

Næst liggur að bera hetjukvæði Eddu saman við forn hetjuljóð 
annarra germanskra þjóða. Á Englandi og í Þýzkalandi tíðkaðist fyrir 
víkingaöld stuðlaður skáldskapur með svipuðum bragarhætti og Eddu- 
kvæði. í Þýzkalandi dó hann út um 900, en á Englandi hélzt hann 
fram um 1400. Enn eru til nokkur hetjukvæði í þessu formi, flest 
f r á Englandi, en aðeins eitt frá Þýzkalandi. Snið þeirra er frásögn 
með samtali: skáldið segir sögu, en gefur söguhetjum sínum orðið, 
hvenær sem tækifæri gefst. Ef kvæði þessi eru borin saman við hetju- 
kvæðin í Eddu, hlýtur niðurstaðan að verða sú, að til hafi verið 
samgermanskur hetjuskáldskapur með þessu sniði og sé það elzta 
form Eddukvæða. Yfirleitt eru flest hinna erlendu hetjukvæða miklu 
lengri og margorðari en Eddukvæði. Þó eru til tvö forngermönsk 
hetjuljóð erlend: Hildibrandskviða hin þýzka og enska kvæðið um 
Finnsborgarbardaga, sem eru stuttorð og hnitmiðuð og líkjast að 
flestu leyti hinum fornlegustu hetjukvæðum í Eddu. En til þess 
flokks teljast: Atlakviða, Hamdismál, Hlöðskviða og Brot af Sig- 
urðarkviðu. 

Efni allra þessara kvæða er harmsögulegt. En þó kennir hvcrgi 
tilfinningasemi. Ástum karls og konu er aldrei lýst, og innri barátta 
söguhetjanna miðast við það eitt að varðveita sæmdarhugsjón þeirra 
og fullnægja hefndarskyldunni. Oft verða hetjurnar að grípa til 
óhæfuverka til þess að fá þessu framgengt. En lesandinn skynjar 
jafnan þann harða hug, sem býr að baki athöfnunum. Völundarkviða 
er einnig oftast talin til þessa flokks, en þar er slegið á fleiri strengi, 
eins og tekið var fram í kaflanum um hana. Söguefnið í Jressum 
kvæðum birtist jöfnum höndum í frásögn og samtölum, en oftast 
fylgir mestur máttur þeim vísum, þar sem söguhetjurnar taka sjálfar 
til máls. 

Önnur tegund hetjukvæða er samtalskvæði, en um upphaf þeirra 
er allt óljósara, því að þau eiga sér enga hliðstæðu utan Norður- 
landa. Eins og áður hefur verið tekið fram, eru flest goðakvæðanna 
með því sniði. Skyldust þeim meðal hetjukvæða eru Reginsmál og 
Fáfnismál, sem eru hrein samtalskvæði. Þau líkjast goðakvæðunum 
einnig að því leyti, að í þeim er mikið fræðiefni, bæði lífsreglur og 
goðsögulegur fróðleikur. Þriðja kvæðið um æsku Sigurðar Fáfnis- 
bana: Sigurdrífumál, er einnig hlaðið slíku efni, en það er að 











mestu lagt í munn einni persónu eins og sum goðakvæðanna. Þessi 
kvæði skera sig líka úr flestum öðrum hetjukvæðum að því leyti, 
að efni þeirra er ekki harmsögulegt. Hvergi er þó brugðið á leik 
með gamansemi, eins og títt er í goðakvæðunum. Nokkur unglegri 
hetjukvæði í Eddu eru líka í samtalsformi og auk þeirra ýmis kvæði 
í fornaldarsögum, sem telja verður til hetjukvæða, t. d. Hervarar- 
kviða og Hálfsrekkaljóð. 

Aðalsnið hetjukvæðanna var þó alla tíð frásögn með samtali. En 
kvæði þau, sem nú verður vikið að, eru með nokkuð öðrum svip 
en hin fyrst nefndu. Sá munur liggur eingöngu í smekk og efnismeð- 
ferð, en ekki sjálfu kvæðaforminu. Harmsefnin eru svipuð og áður, 
en harkan er ekki eins mikil og tregablærinn allur mildari. Meira 
er lýst tilfinningum manna, og meira er slegið á ljóðræna strengi. 
Og í sumum kvæðanna verður ástin það meginafl, sem allt snýst 
um, t. d. í Helgakviðunum. Einnig eru tregaljóð með löngum ein- 
tölum, þar sem lífsþreyttar konur telja harma sína. Slík kvæði eru 
Guðrúnarkviða in forna, Guðrúnarhvöt og Oddrúnargrátur. Stund- 
um er líka eitt atvik tekið út úr langri sögu og gert að yrkisefni. 
Merkast slíkra kvæða er Guðrúnarkviða in fyrsta. Þar sýnir skáldið 
okkur Guðrunu Gjúkadóttur yfir líki Sigurðar bónda síns og lýsir 
viðbrögðum hennar með kvenlegum næmleik. 

Loks eru svo Sigurðarkviða in skamma og Atlamál, sem eru með 
raunsærri brag en flest hin hetjukvæðin. Sérstök alúð er lögð við 
sálarlífslýsingar, og ber þar hæst lýsingu Brynhildar í Sigurðarkviðu 
og lysingu Guðrunar í Atlamálum. Þessi tvö kvæði eru lengst og 
ýtarlegust allra hetjukvæða í Eddu, og bent hefur verið á, að í þeim 
sé stigið fyrsta sporið í áttina til sagnljóðabálks. En ekki var haldið 
lengra á þeirri braut hér á Norðurlöndum. Skilyrði til sköpunar 
slíkra Ijóðabálka er kunnátta í bókagerð. Og þegar sú kunnátta 
barst hingað norður, hafði skapandi ljóðagerð um hetjur þjóðflutn- 
ingaaldar að mestu runnið skeið sitt á enda á þeim slóðum. fslend- 
ingar kusu þá heldur að skrifa sögur í óbundnu máli. Hetjukvæðum 
Eddu var snúið í söguform og úr þeim gerð Völsunga saga. En 
þegar hér var komið sögu, höfðu íslendingar skapað sér nýja hetju- 
öld úr lífi þeirra kynslóða, sem fyrstar byggðu þeirra eigið land. Og 
í íslendinga sögum fundu þeir í fyrsta sinn þann búning hetju- 
sagna, sem að breidd og fyllingu er sambærilegur við Ijóðabálka suð- 




Söguefni hetjuhvœða og erlend rit. 

Hetjukvæði þau, sem í Eddu mynda eina heild, eru byggð á þrem- 
ur sögum, sem upphaflega virðast hafa verið hver annarri óháðar. 
Þessar sagnir eru: 

1. Sögnin um Helga Hundingsbana. 

2. Sögnin um Sigurð, Brynhildi, Niflunga (Gjúkunga) og Atla. 
(Hér til hægðarauka kölluð Niflungasagan.) 

3. Sögnin um Jörmunrek Gotakonung. 

Eftir því sem næst verður komizt, eru þessar sagnir upp runnar 
hver hjá sinni þjóð. Sögnin um Helga Hundingsbana er sennilega 
komin frá Dönum, Niflungasagan frá Þjóðverjum og Jörmunreks- 
sagan frá Gotum. 

Síðan liefur öllum þessum sögum verið steypt saman með því að 
gera Helga hálfbróður Sigurðar, og Svanhildi, Hamdi og Sörla börn 
Guðrúnar Gjúkadóttur. Langt er samt frá því, að eitt kvæði taki 
við af öðru, svo að úr verði samfelldur Ijóðabálkur. Hvert kvæði er 
sjálfstæð heild, þótt oft verði að gera ráð fyrir því, að lesandinn 
þekki alla söguna. Stundum er fleira en eitt kvæði um sömu atburði, 
og er þá hetjunum lýst frá mismunandi sjónarmiðum. 

Frá Helga Hundingsbana er fátt sagt í erlendum ritum. Þó má 
geta þess, að Saxi hinn málspaki telur hann sama mann og Helga 
Hálfdanarson, föður Hrólfs kraka. En eins líklegt er, að Saxi blandi 
hér saman tveimur konungum með sama nafni. En örnefni í Helga- 
kviðu Hundingsbana styðja þá skoðun, að Helgi hafi verið danskur 
konungur. 

Helgakviða Hjörvarðssonar hefur þau efnistengsl ein við önnur 
hetjukvæði, að í lausamálsgreinum, sem fylgja Helgakviðu Hundings- 
bana II, segir, að Helgi Hundingsbani væri heitinn eftir Helga 
Hjörvarðssyni, og Sigrún, ástkona hans, væri Sváva endurborin. 

Niflungasagan er hins vegar alkunn úr þýzkum heimildum. Fræg- 
ust þeirra er sagnljóðabálkurinn Niflungaljóð (Niebelungenlied), sem 
ortur var í Austurríki um 1200 undir kvæðaformi samtímans, óstuðl- 
aður og með endarími. Fullvíst þykir, að heimildir Niflungaljóða 
séu fornþýzk kvæði, sem nú eru glötuð. Önnur heimild um Niflunga, 
sem einnig er byggð á þýzkum kvæðum, er Þiðriks saga af Bern, 
sem skrifuð var í Noregi á 13. öld. 

Mesta missögn hinna þýzku og norrænu frásagna er sú, að í þýzku 


41 












sögnunum er Guðrún, sem þar er nefnd Grímhildur (Kriemhilde), 
látin ráða Gunnari og Högna bana til hefnda fyrir Sigurð. En í 
Eddukvæðum drepur Atli bræður Guðrúnar, en hún vegur síðan 
Atla til að hefna þeirra. 

Af samanburði við söguleg gögn er ljóst, að Eddukvæði geyma 
upphaflegri mynd sögunnar um þetta atriði. Hins vegar er Grím- 
hildur sennilega hið rétta nafn á konu þeirri, sem Atli gekk að 
eiga á gamals aldri og tengir sögu hans við Gjúkunga og Sigurð 
Fáfnisbana. En í íslenzkum heimildum er móðir hennar nefnd 
Grímhildur. 

Árið 437 réðust Húnar á ríki Borgunda fyrir vestan Rín og drápu 
konung þeirra, sem í latneskum ritum er nefndur Gundaharius 
eða Gundicarius (Gunnar), og stráfelldu lið hans. Sextán árum 
síðar gekk Atli (Attilla) Húnakonungur að eiga germanska konu, 
sem nefnd er Ildico eða Hildico (þ. e. Hildur litla, sbr. nafn Grím- 
hildar). En morguninn eftir fannst Atli dauður liggjandi í blóði 
sínu. Samkvæmt samtíma heimildum dó Atli ölóður úr áköfum blóð- 
nösum. En brátt kom upp sú sögn, að kona hans hafi vegið hann í 
rúminu. Fróðir menn telja, að Atli hafi ekki verið í herförinni, er 
Gunnar var veginn, og engin orsakatengsl séu milli falls Gunnars 
og dauða Atla. Enda liðu sextán ár á milli í veruleikanum, þótt 
Eddukvæði láti alla þessa atburði gerast á fáum dögum. 

Ekki hefur tekizt að finna með vissu sannsögulegar fyrirmyndir að 
Sigurði og Brynhildi. Svipuð nöfn koma þó fyrir í sögu Mervíkinga 
á Frakklandi á 6. öld, og mikið er þar um samsæri, morð og brögð 
kvenna. En hvergi er líking sagnanna svo mikil, að teljast megi 
sagnfræðilegur grundvöllur. 

Sagan um Jörmunrek verður hins vegar rakin til sannsögulegra 
viðburða. Jörmunrekur er sami maðurinn og í latneskum ritum er 
nefndur Ermenrichus og var konungur Austur-Gota við Svartahaf. 
Samtima heimildir herma, að hann hafi ráðið sér bana af ótta við 
Húna, er þeir brutust vestur í Evrópu 375. En sagnaritarinn Jordanes, 
sem skrifaði sögu Gota um miðja 6. öld og hefur ef til vill stuðzt 
við gotnesk hetjukvæði, segir, að hann hafi skömmu áður verið 
særður miklu sári af bræðrum tveim, sem hétu Sarus (Sörli) og 
Ammius (Hamdir), og hafi þeir verið að hefna systur sinnar, er Sun- 
hilda (Svanhildur) hét, sem Jörmunrekur hafði pínt til dauða með því 


42 ' 


að láta binda hana aftan 1 ótemjur, er slitu hana sundur. Jörmun- 
rekur dó þó ekki strax, en lifði við örkuml, þangað til Húnar gerðu 
árás á ríki hans. En þá lézt hann af völdum sársins og af hugarvingli. 

Gaman er að bera efnisröð hetjukvæðanna saman við tímatal 
hinna raunverulegu viðburða, sem taldir eru liggja að baki þeim. 
Þá kemur í ljós, að í hetjukvæðunum líður tíminn öfugt við það, 
sem var í veruleikanum. Ef Sigurður Fáfnisbani er Sigibert í sögu 
Mervíkinga, sem helzt hefur verið gizkað á sem fyrirmynd hans, var 
hann tekinn af lífi 575, en Brynhildur 614. Eftir dauða Sigurðar 
giftist Guðrún Atla, sem lézt 453. Að honum látnum eignaðist Guð- 
rún tvo syni: Hamdi og Sörla, sem veittu Jörmunreki konungi 
árás 375. 

Helgakviða Hjörvarðssonar. 

í Helgakviðu Eljörvarðssonar er sögð ástarsaga þeirra Helga og 
Svávu valkyrju. ICvæðið er allt í samtalsformi utan ein vísa, en 
söguefnið er skýrt í lausu máli. Upphafið er frekar ruglingslegt. Þar 
er sagt frá foreldrum Helga, Hjörvarði og Sigurlinn, og hvernig 
hann fékk hennar. Þvínæst segir frá uppvexti Helga. Hann var 
þöguil í æsku, og ekki festist nafn við liann, fyrr en Sváva birtist 
honum og ávarpaði hann með Helga nafni. En hann kvaðst ekkert 
vilja þiggja í nafnfesti nema hana sjálfa. Síðan vísaði hún honum 
til sverðs, er hann skyldi eiga, og eftir það hlífði hún honum oft í 
orustum. Þá segir frá því, er Helgi hefndi móðurföður síns. Inn í 
þá frásögu er skotið klúryrtri orðasennu milli eins af mönnum Helga 
og Hrímgerðar tröllkonu. Samtal þeirra er með öðrum bragarhætti 
en aðrar vísur kviðunnar og virðist vera sjálfstætt kvæði og er oftast 
nefnt Hrímgerðarmál. 

Helgi bað þvínæst um hönd Svávu, og þau „veittust várar og 
unnust furðu mikið". Helgi var löngum í hernaði, en Héðinn, 
bróðir hans, var heima með föður sínum. Einn jólaaftan mætti 
Héðinn tröllkonu, ríðandi á vargi, og bauð hún honum fylgd sína. 
Hann svaraði neitandi, en hún lagði það á hann, að hann skyldi að 
bragarfulli strengja heit til Svávu, unnustu Helga, bróður síns. 
Héðinn iðraðist þegar, er hann hafði unnið heitið, fór suður í 
lönd að hitta Helga og mæltist til þess að verða höggvinn með sverði 
hans. En Helgi mælti, að „ölmál" hans mundu reynast sönn, því að sér 












væri dauði ætlaður. Helga grunaði um feigð sína, því að hann skildi, 
að það var fylgja hans, sem hafði vitjað Héðins á jólaaftan. Síðan 
fór Helgi til orustu og fékk banasár. Þá lætur hann senda eftir Svávu 
og biður hana að leiða Héðin ástum. En hún kveðst hafa heitið því 
að gefast engum eftir Helga. Þá kemur Héðinn á vettvang og biður 
Svávu að kyssa sig, en heitir því jafnframt að koma ekki aftur, fyrr en 
hann hefði hefnt Helga, „þess er buðlungur var beztur und sólu“. 

Hér lýkur kviðunni, og skáldið lætur áheyrandanum eftir að skapa 
sögulokin. Ekki verður sagt með vissu, hvað fyrir því hefur vakað. 
En trúlegast er, að heit Héðins í síðasta erindinu eigi að gera hann 
verðugan þess að ná ástum Svávu, er hann hefur komið því fram. 
En skáldið hefur ekki viljað rjúfa blæ harmleiksins með því að láta 
Svávu huggast í örmum annars manns. 

Orðalag Helgakviðu er víða ljóðrænt og flest örnefni sköpuð með 
skáldlegum blæ, t. d. Glasislundur og Röðulsfjöll. Aðeins eitt raun- 
verulegt staðarheiti kemur fyrir í kviðunni. Það er, þegar Helgi spyr 
Héðin „nýrra spjalla úr Noregi“. Bendir það til, að sögnin um Helga 
Hjörvarðsson sé norsk að uppruna. 

Kviðurnar um Helga Hundingsbana. 

Helgakviða Hundingsbana II eða Völsungakviða in forna er ástar- 
saga þeirra Helga og Sigrúnar valkyrju. Flestar vísur kviðunnar eru 
orð söguhetjanna. Þó eru nokkrar frásagnarvísur, en meginhluti 
söguefnisins er sagður í lausu máli. Nafnið Völsungakviða in forna, 
sem er eina nafnið, sem kviðan hefur í handriti, er nefnt í innskots- 
grein á undan 14. vísu, og er vafasamt, hvort vísurnar þar á undan 
eru úr sama kvæði. Fyrst segir frá því, er Helgi kemur dulbúinn á 
njósn til hirðar Hundings konungs, sem hafði verið óvinur þeirra 
frænda. Helgi bjargaði sér undan konungi með því að taka á sig 
gervi ambáttar og mala korn. Síðan er sagt í lausu máli, að Helgi 
safnaði liði og felldi Hunding konung. Á heimleiðinni úr þeirri 
herferð kemur Sigrún til skipa hans og spyr hann að nafni og um 
ferðir hans. Helgi dylur enn nafn sitt, en Sigrún kveðst þekkja hann, 
því að hún hafi ekki verið fjarri, er Hundingur var veginn. Næst 
er frásögn af því, að faðir Sigrúnar fastnar hana Höðbroddi Gran- 
marssyni. En er Sigrún spyr það, þá ríður hún með valkyrjum um 
loft og lög að leita Helga. Þá er komið að vísum þeim, sem sagðar 


44 


eru úr Völsungakviðu inni fornu. Sigrún finnur Helga og rennur 
á háls honum og kyssir hann og biður hann ásjár, því að hún vill 
alls ekki eiga Höðbrodd. Helgi heitir henni hjálp sinni, og þau bind- 
ast heitum. Þá segir í lausu máli frá því, að Helgi safnar miklum 
skipaher og felldi alla Granmarssyni. f þeirri orustu féllu einnig 
Högni, faðir Sigrúnar, og Bragi, bróðir hennar. En Dagur Högnason 
fékk grið og vann Helga eiða. Inn í þessa frásögn er skotið orða- 
sennu milli Guðmundar Granmarssonar og Sinfjötla, bróður Helga, 
og minnir hún á Hrímgerðarmál í Helgakviðu Hjörvarðssonar. í 
næstu vísum segir frá fundi þeirra Helga og Sigrúnar eftir orustuna. 
Helgi segir henni vígin. Flún verður mjög hrygg, en lætur huggast 
í faðmi hans. í næstu innskotsgrein segir frá því, að Helgi fékk 
Sigrúnar, en Dagur Högnason blótaði Óðin til föðurhefnda og varð 
banamaður Helga. Þá hefst kviðan aftur á því, að Dagur fer til 
Sigrúnar og segir henni vígið. Hann býður henni allt, sem hún 
girnist, til að ná sáttum við hana. En Sigrún vill engum sáttum taka 
og biður honum hinna ægilegustu bölbæna. 

Lokaþáttur kviðunnar segir frá því, að Helgi fékk leyfi Óðins 
til að vitja haugs síns eina nótt. Þangað fer Sigrún til fundar við 
hann. Helgi er allur blóði drifinn, en blóðið myndaðist af tárum 
Sigrúnar. Síðan njóta þau alsælu ástarinnar þessa nótt, þótt Helgi 
verði að hverfa aftur til Valhallar að morgni. Næstu nótt bíður 
Sigrún við haug Helga og væntir komu hans. En hann kemur ekki. 

í lausu máli á eftir kviðunni segir, að Sigrún var skammlíf af 
harmi og trega, og enn fremur, að þau Helgi og Sigrún yrðu endur- 
borin, og „hét hann þá Helgi Haddingjaskati, en hún Kára Hálf- 
danardóttir, svo sem kveðið er í Káruljóðum". 

Káruljóð eru nú glötuð, en efni þeirra hefur varðveitzt í íslenzkum 
rímum. Virðist harmsagan hafa verið með þeim hætti, að ICára var 
valkyrja og sveif yfir höfði Helga til að vernda hann í orustu. En 
hann særði hana af vangá til ólífis, er hann sveiflaði sverði sínu. 

Enn má geta þess, að sama efni og í lokaþætti Völsungakviðu innar 
fornu, er tár ástmeyjarinnar verða að blóði í gröf elskhugans, kemur 
fyrir í dönsku þjóðkvæði um Áge og Else. 

Helgakviða Hundingsbana I eða Völsungakviða fjallar að mestu 
um sama efni og Völsungakviða in forna að öðru leyti en því, að 
í hana vantar frásögn um víg Braga og Högna, hefnd Dags, dauða 











Helga og fund þeirra Sigrúnar í hauginum. Völsungakviða er aug- 
ljóslega yngri og ort af manni, sem er fráhverfur sjónarmiðum harm- 
leikaskáldsins og vill láta söguna enda vel. Þess vegna sleppir hann 
öllu harmsefninu úr henni. En kviðan er vel ort og orðalagið sums 
staðar með glæsibrag. Skáldlegast er upphafið, þar sem lýst er fæð- 
ingu Helga. 

Völsungakviða in forna er einna fegurst allra hetjukvæðanna. 
Hvergi er betur lýst baráttu í hug einstaklinga milli ættarskyldu og 
tilfinninga. Með sárum trega segir Helgi Sigrúnu fall föður hennar 
og bróður, er hann hafði sjálfur vegið. En Sigrún svarar með fáum 
orðum, sem í einfaldleik sínum sýna okkur innst inn í hugskot 
hennar: 

Lifna mynda eg nú kjósa, 
er liðnir eru, 

og knætta eg þér þó í faðmi felast. 

Dagur Högnason kvaðst nauðugur hafa vegið þann mann, sem 
„buðlungur var beztur í heimi“. Og hann kennir Óðni um að valda 
öllu bölvi. En Sigrún hefur engin orð handa bróður sínum nema 
römmustu bölbænir. Áhrifamest er þó lýsing Sigrúnar, þegar hún 
gengur í haug elskhuga síns til fundar við hann látinn. Þá fær ást 
hennar nýja eldskírn við hinn ömurlega dauðablæ, sem grúfir yfir 
samfundum þeirra. Sigrún vill ekki bíða eftir því, að Helgi kasti 
frá sér blóðugri brynjunni, og sofnar alsæl í faðmi hans, þótt hann 
sé nákaldur og allur blóði drifinn. Og Helgi undrast þá hamingju, 
að hann, dauður maðurinn, fái að njóta ástar lifandi unnustu 
sinnar. Einnig eru skýrar andstæður í lýsingunni á Sigrúnu og 
ambátt hennar kvöldið eftir, þegar þær bíða þess, að Helgi vitji 
aftur haugs síns. Ambáttin varar Sigrúnu við að ganga á fund 
drauga. En í huga Sigrúnar er Helgi ekki draugur, heldur sami 
elskhuginn og í lifanda lífi. 

Náttúrulýsingar kviðunnar eru óvenju myndrænar og lifandi, hvort 
sem lýst er umhverfi atburðanna eða um samlíkingar er að ræða. 
En samlíkingar kvæðisins eru með allt öðrum brag en tíðkast í 
fornum skáldskap íslenzkum. Þær eru myndir úr náttúrunni með 
ívafi frásagnar. 


46 


Fegurst er sú mynd, sem Sigrún dregur upp, þegar hún líkir 
Efelga við hjört, 

er efri fer 
öllum dýrum 
og horn glóa 
við himin sjálfan. 

Hér hrífur skáldið okkur snöggvast burt frá sjálfu söguefninu og 
fylgir hirtinum, sem dregur að sér alla athyglina. Það eru sömu 
listbrögð og Hómer er frægur fyrir: að snúa samlíkingu í lifandi 
mynd með því að fella inn í hana frásögn. 

Grípisspá. 

Grípisspá er yfirlitskvæði um ævi Sigurðar Fáfnisbana. Sigurður er 
ungur og fer til Grípis, móðurbróður síns, að leita frétta um 
ókomna ævi sína. Grípir er tregur til að segja Sigurði um öll hin 
þungbæru örlög, sem bíða hans, en lætur þó undan beiðni Sigurðar. 
En Sigurði er mest í mun að hafa alltaf góðan málstað, hvað sem á 
dynur. I kvæðislok er fallega lýst skilnaði þeirra og árnaðaróskum. 
Grípisspá er af flestum fræðimönnum talin meðal allra yngstu 
Eddukvæða, frá seinni hluta 12. aldar eða 13. öld. Jafnvel hefur verið 
gizkað á, að Grípisspá sé ort til þess að vera inngangur að kvæðunum 
um Völsunga og Niflunga og sé verk þess manns, er safnaði þeim í 
eina heild. 

Reginsmál og Fáfnismál. 

Kvæðin fjögur um æsku Sigurðar Fáfnisbana, sem í útgáfum eru 
nefnd Grípisspá, Reginsmál, Fáfnismál og Sigurdrífumál, eru ekki 
aðskilin í Konungsbók. Hins vegar eru Grípisspá og Sigurdrífumál 
að efni skýrt afmörkuð frá hinum kvæðunum. Allt öðru máli gegnir 
um Reginsmál og Fáfnismál. Engin rök eru fyrir því að draga 
markalínu milli þeirra. Allar vísur kvæðanna eru samtöl, en innan 
um þær eru langar greinar í lausu máli. Það hefur vakið sérstaka 
athygli, að vísur þær, sem teljast til þessara kvæða, eru ekki allar 
undir sama bragarhætti. Á sumum er fornyrðislag (átta vísuorð), á 














öðrum ljóðaháttur (sex vísuorð). Flestir fræðimenn hallast að því, 
að þær geti ekki verið úr sama kvæði og séu vísurnar undir ljóða- 
hætti eldri en hinar. í þeim er einnig meira af fróðleik, óskyldum 
söguefninu. Þó verður að geta þess, að stundum eru náin efnistengsl 
milli vísna, sem kveðnar eru hvor með sínum bragarhætti. 

í Reginsmálum segir fyrst frá upphafi gullsins mikla, er varð 
bölvaldur Völsunga og Niflunga, en síðar frá föðurhefnd Sigurðar. 

Fáfnismál eru fyrst samtal Sigurðar og Fáfnis deyjanda, þá samtal 
Sigurðar og Regins. Loks segir frá igðum, sem klökuðu í hrísinu. 
Þær flytja Sigurði spásögn um það, sem næst er framundan, og gefa 
honum ýmis holl ráð. Fyrst ráðleggja þær honum að drepa Regin. 
Þá segja þær, að leið hans muni liggja til Gjúka og hann kvænast 
dóttur hans. Að síðustu vísa þær honum leið upp á Hindarfjall, þar 
sem hann muni finna sofandi valkyrju. 

í samtölum þessara kvæða eru margar vísur, sem ekki snerta sjálft 
söguefnið, heldur eru almenn heilræði og goðsögulegur fróðleikur. 
Að þessu leyti minna þau á goðakvæðin, einkum Hávamál og Vaf- 
þrúðnismál. 

Sigurdrifumál. 

Sigurdrífumál eru að mestu leyti rúnaspeki og heilræði, sem val- 
kyrjan Sigurdrifa kennir Sigurði. í lausu máli á undan kvæðinu 
segir frá því, að Sigurður fann valkyrjuna sofandi á Hindarfjalli, 
og lék eldur um skjaldborgina, sem hún svaf í. Hún var í öllum her- 
klæðum, en Sigurður risti af henni brynjuna, og þá vaknaði hún. 
Kvæðið hefst á samtali þeirra, og segir hún honum, að Óðinn hafi 
stungið hana svefnþorni. Síðan koma tvær vísur, þar sem kvæðið 
rís í mesta hæð. Þær hefjast á hinum glæsilegu ávarpsorðum: „Heill 
dagur, heilir dags synir“ og „Heilir æsir, heilar ásynjur". Síðan telur 
Sigurdrífa upp ýmsar tegundir rúna, er Sigurður skuli kunna, og 
segir honum, til hvers þær séu nytsamar. Þvínæst kemur ein vísa, 
þar sem Sigurður biður hana að kenna sér holl ráð. Þá hefst loka- 
þáttur kvæðisins, sem er heilræði, er valkyrjan flytur honum. 

Umgerð Sigurdrífumála minnir óneitanlega á ævintýrið um Þyrni- 
rós, og má vera, að hér sé ævintýrið á frumstigi. 

í Völsunga sögu og Snorra-Eddu segir, að Sigurdrífa sé hin sama 
valkyrja og Brynhildur og hafi þau bundizt heitum á fjallinu. En 



engar bendingar eru um slíkt í varðveittum Eddukvæðum nema 
Helreið Brynhildar. Þess vegna telja flestir fræðimenn nú, að þessi 
tengsl séu ekki upphafleg. En hafa verður í huga, að vel gat vitneskja 
um þetta efni verið í kvæðum, er stóðu á hinum týndu blöðum 
Konungsbókar. í öðru lagi á Sigurdrífa ekkert erindi í sögu Sig- 
urðar, ef hún hverfur jafnskjótt af sviðinu. í þriðja lagi væri það 
einkennileg tilviljun, ef Sigurður heimsækti tvisvar sinnum konu í 
höll, sem væri umvafin vafurloga, ef engin tengsl væru þar á milli. 
í fjórða lagi er harmsaga Sigurðar öll áhrifameiri, ef hann binzt heit- 
um við Brynhildi í þetta sinn, en gleymir henni svo gersamlega um 
hríð vegna galdra illrar konu, að hann ríður hinn sama vafurloga 
i annað sinn til að biðja Brynhildar öðrum til handa. 

Eyðan i Konungsbók. 

í Sigurdrífumálum hefst eyða í Konungsbók, og síðari hluti kvæð- 
isins er aðeins varðveittur í pappírshandritum. Ekki er vitað með 
fullri vissu, hve mikið vantar í bókina, en líklegast er talið, að það 
sé eitt liefti eða átta blöð. Hins vegar er nokkuð vitað um efni 
þeirra kvæða, sem staðið hafa á hinum týndu blöðum, því að Jjað 
er varðveitt í Völsunga sögu og að nokkru í Snorra-Eddu. Sagt hefur 
verið frá því, að Sigurður kom til Gjúka konungs, sem átti Grím- 
hildi hina fjölkunnugu. Þau vildu fá Sigurð til handa Guðrúnu, 
dóttur sinni, og Grímhildur gaf Sigurði töfradrykk, svo að hann 
gleymdi Brynhildi. Þvínæst kvænist hann Guðrúnu. Nokkru síðar 
fór Sigurður með Gunnari Gjúkasyni að biðja Brynhildar honum 
til handa. Sigurður reið þá í líki Gunnars vafurlogann, sem lék um 
höll Brynhildar. Hjá henni svaf hann þrjár nætur og hafði sverð 
sitt bert á milli þeirra. Einnig skiptust [jau á hringum. Síðan kvænist 
Gunnar Brynhildi, og er allt kyrrt um hríð. En eitt sinn, er þær Guð- 
rún og Brynhildur voru að bleikja hadda sína í ánni Rín, verður 
þeim sundurorða og Guðrún segir Brynhildi frá þessum svikum öll- 
um. Verður þá Brynhildur óðfús að láta drepa Sigurð, því að liún vill 
ekki eiga tvo eiginmenn innan hallar. Gunnar er fyrst tregur til 
stórræðanna. En Brynhildur telur Gunnari trú um, að Sigurður 
hafi rofið heit sín við hann, er þau hvíldu saman bak við vafurlog- 
ann. Þá lætur Gunnar loks undan. Síðan reynir Gunnar að telja 
Högna, bróður sinn, á sitt mál. í miðju samtali þeirra er eyðunni 


•c 












lokið. Það er í kvæði, sem hér er nefnt Brot af SigurðarkviÖu. í 
sumum útgáfum Eddu er þetta kvæði nefnt Sigurðarkviða in meiri 
til samræmis við Sigurðarkviðu ina skömmu, er stendur litlu síðar 
í Iíonungsbók. En eins getur verið, að Sigurðarkviða in meiri hafi 
öll staðið í eyðunni og sé þetta brot úr öðru kvæði. I þessum hluta 
Völsunga sögu standa nokkrar vísur, sem væntanlega eru úr hinum 
týndu kvæðum. Hér eru þær prentaðar undir heitinu: Visur úr Völs- 
unga sögu. 

Brot af Sigurðarkviðu. 

Brot af Sigurðarkviðu stendur næst á eftir eyðunni í Konungsbók. 
Ekki er vitað, hve langt er liðið á kvæðið, þegar hið varðveitta brot 
hefst. En það er í samtali bræðranna Gunnars og Högna, þegar 
Gunnar er að reyna að sannfæra bróður sinn um, að þeir verði að 
láta drepa Sigurð. Högni hreyfir andmælum, en lætur til leiðast. 
Það verður að ráði, að þeir fá Guttorm, bróður sinn, til að vinna 
verkið, því að hann var ekki bundinn eiðum við Sigurð eins og 
þeir Gunnar og Högni. En fyrst urðu þeir að gefa honum úlf og orm 
að eta til að herða hug hans. Vígið sjálft er afgreitt með tveimur 
vísuorðum. En jafnskjótt kveða fuglar við í skóginum og spá óheill- 
um. Guðrún biður Gunnari bölbæna, er þeir koma frá víginu, en 
Brynhildur hlær hátt og þakkar þeim bræðrum verkið. Um kvöldið 
fóru allir að sofa nema Gunnar. Hann hugleiddi spá fuglanna og 
gat ekki sofnað fyrir áhyggjum. Litlu fyrir dag vaknar Brynhildur og 
er nú í öðrum ham en daginn áður. Hún kveður Sigurð hafa haldið 
alla eiða við sig og álasar Gunnari harðlega fyrir vígið og spáir 
lionum tortímingu og allri hans ætt. Hér grípur skáldið til listbragða, 
sem alkunn eru í íslendinga sögum. Það stendur sjálft þögult að baki 
atburðunum, en vitnar til ummæla sjónarvotta: 


Fár kunni þeim 
fljóða látum, 
er hún grátandi 
gerðist að segja, 
það er hlæjandi 
hölda beiddi. 


> 


Frásö^n kvæðisins er stuttorð og hnitmiðuð. En hvert orð og atvik 
miðar að því að skýra skapgerð söguhetjanna. Dýpst leggst skáldið 
í lýsingu Brynhildar. Þar eru innstu hugrenningar þessarar stórlátu 
konu dregnar fram í dagsljósið með því að sýna hin snöggu og 
gagngerðu umskipti, sem urðu á skapi hennar. 

Ouðrúnarkviða in fyrsta. 

Guðrúnarkviða in fyrsta lýsir aðeins einu atviki úr lífi Guðrúnar 
Gjúkadóttur. Það er, þegar hún situr yfir líki Sigurðar, bónda síns. 
Hún var svo harðhuguð, að hún mátti hvorki mæla né klökkna. Þá 
koma þrjár konungbornar konur og vilja hugga hana. Tvær hinar 
fyrri hafa engin önnur ráð en að reyna að skýra fyrir henni, hve 
þær sjálfar lifi við mikla harma, sem þær teíja upp. En skáldið hefur 
það andsvar eitt við orðræðum þeirra að endurtaka stefið: 

Þeygi Guðrún 
gráta mátti, 
svo var hún móðug 
að mög dauðan 
og harðhuguð 
um hrör fylkis. 

Þá kemur fram liin þriðja, Gullrönd, systir Guðrúnar. Hún sviptir 
blæju af líkinu og mælir þessi orð: 

Líttu á Ijúfan, 
leggðu munn við grön 
sem þú hálsaðir 
heilan stilli. 

Þá er eins og stífla bresti. Tárin renna niður andlit Guðrúnar, og 
hún fær aftur málið. Fyrst lofar hún ágæti Sigurðar með fögrum 
orðum. Síðan hallmælir hún bræðrum sínum, sem höfðu vegið 
hann. Þá kemur Brynhildur inn á sviðið í öllu sínu veldi, og „brann 
eldur úr augum, eitri fnæsti". Hún atyrðir Gullröndu fyrir að hafa 
gefið Guðrúnu málið, en kennir Atla, bróður sínum, um allt ólán 
þeirra. 


•c 


■50 


51 











Allt bendir til, að efni Guðrúnarkviðu innar fyrstu sé hugsmíð 
skáldsins, sem orti hana. Harðlyndi Guðrúnar er alkunnugt úr 
öðrum Eddukvæðum. f Atlakviðu er mest áherzla lögð á hefnigirni 
hennar og miskunnarleysi. í Guðrúnarkviðu inni fornu telur Guð- 
rún sjálf harma sína og lýsir skaphörku sinni frá eigin sjónarhóli. 
Þegar hún hefur sagt frá vígi Sigurðar, bætir hún við: 

Gerðig-a eg hjúfra 
né höndum slá 
né kveina um 
sem konur aðrar. 

Þessi orð standa næstum óbreytt í upphafserindi Guðrúnarkviðu 
innar fyrstu, og er líklegast, að þau séu kveikjan að kvæðinu. Skáldið 
hefur viljað sýna, að Guðrún bjó yfir mildum, kvenlegum tilfinning- 
um þrátt fyrir hörku sína. Og með því að tefla henni gegn Brynhildi 
í sínum grimmasta ham verða þessir þættir enn eftirminnilegri í fari 
Guðrúnar. 

Fegursti hluti kvæðisins er ræða sú, sem líður af vörum Guðrúnar, 
þegar hún fær málið aftur. Þar lýsir hún sjálfri sér og Sigurði með 
myndum úr náttúrunni. Sigurður bar af sonum Gjúka sem „geir- 
laukur úr grasi vaxinn". Og meðan liann lifði, var Guðrún hverri 
konu meiri. En eftir dauða hans varð hún eins lítil og lauf á víði- 
runni, og söknuðurinn fylgir henni hvert sem hún fer. Og sárast er, 
að bræður hennar skuli valda allri ógæfu hennar „og sinnar systur 
sárum gráti“. 


Sigurðarkviða in skamma. 

Sigurðarkviða in skamma er næstlengst hetjukvæðanna í Eddu. 
Þótt kviðan sé kennd við Sigurð Fáfnisbana, fjallar aðeins lítill hluti 
hennar um hann. Aðalsöguhetjan er Brynhildur. í upphafi kvið- 
unnar segir frá því, er Sigurður kom til Gjúka konungs, gekk að 
eiga Guðrúnu, dóttur hans, en sórst í fóstbræðralag við bræður 
hennar, Gunnar og Högna. Síðan fór Sigurður með þeim bræðrum 
að biðja Brynhildar til handa Gunnari. Sigurður hvíldi hjá Brynhildi 
°g lagði nakið sverð á milli þeirra og hélt þannig alla eiða sína við 
Gunnar. Ekki er getið um ástarhug til Brynhildar af Sigurðar hálfu, 


> 



en hún unni honum svo mjög, að hún gat ekki unnt neinni 
annarri konu að njóta lians. Og eina úrræði hennar var að láta vega 
Sigurð. Hún kom að máli við Gunnar bónda sinn, og hvatti hann 
tii v ígsins. Gunnar var tregur til stórræðanna og miklaði fyrir henni, 
hvílíkur styrkur þeim bræðrum væri að mágsemd við Sigurð. En er 
Brynhildur hótaði að ganga frá honum að öðrum kosti, lét hann 
til leiðast. Gunnar reynir að telja Högna á sitt mál, og þrátt fyrir 
tregðu hans verður það að ráði hjá þeim bræðrum að fá Guttorm, 
bróður sinn, til að fremja vígið. En liann var utan eiða við Sigurð. 
Síðan vegur Guttormur Sigurð í sænginni við hlið Guðrúnar. En 
Sigurður kastar sverði sínu að Guttormi, og dó hann þegar. Guðrún 
vaknar við það, að hún flýtur í blóði Sigurðar. Þá segir nokkuð frá 
samtali þeirra lijóna, áður Sigurður deyr. Síðan er lýst viðbrögðum 
þessara tveggja kvenna við dauða Sigurðar. Guðrún grætur hástöfum. 
En er grátur hennar berst til eyrna Brynhildi, hlær hún ,,af öllum 
hug“. Gunnar reiðist hlátri hennar, og segir meðal annars: 

Hví hafnar þú 

inum hvíta lit. 


Þetta minnir óneitanlega á orð Bolla við Guðrúnu Ósvífursdóttur 
eftir víg Iíjartans: „Ósýnt þykir mér, að liún (Hrefna) fölni meir 
við þessi tíðindi en þú“. Síðan rekur Brynhildur harma sína og 
segist engum hafa unnað nema Sigurði. Að lokum segist hún munu 
svipta sig lífi og fylgja honum. Gunnar reynir að telja henni hug- 
hvarf, en það tjáir ekki. Þá leggur hún sig sverði. Og enn hefur 
hún upp raust sína og þylur spásögn yfir Gunnari. Hún segir 
honum frá ævilokum hans og rekur ókomna ævi Guðrúnar, systur 
hans. Að loknum þeim raunatölum hefst kvæðið í mesta reisn, er 
Brynhildur biður Gunnar að gera þeim Sigurði bálköst og brenna 
Jrau saman með sverðið nakið á milli sín. Hún kveðst vilja segja 
fleira, en má það ekki, því að líf hennar fjarar út. 

I Sigurðarkviðu inni skömmu leggur skáldið mikla alúð við að 
lýsa sálarlífi manna. Gunnar Gjúkason situr heilan dag að velta 
vöngum yfir því, hvort hann eigi að láta að orðum Brynhildar og 
drepa Sigurð. Sigurði er hins vegar lýst sem hinni flekklausu hetju. 
Guðrún er að öllu leyti kvenleg, og livergi er minnzt á hinn harða 
hug hennar. En hæst ber lýsingu Brynhildar. í upphafi kvæðis er 


•c 


- 53 - 


52 












hún ung og saklaus. Og skáklið gerir sér mikið far um að sýna, að 
það voru hin illu örlög, en ekki innræti hennar, sem gerðu hana 
grimma og ofsafengna. Brynhildur er sjálf látin lýsa hugarstríði 
sínu, sem gekk svo langt, að hún á enga huggun í hörmum sínum 
aðra en jtá að velta sér upp úr kvöl sinni og heift: 

verð eg mig gæla 
af grimmum hug. 

Þess eru ýmis dæmi úr bókmenntum heimsins, að konur réðu bana 
þeim mönnum, sem þær elskuðu. En hér er þetta efni gert að eins 
konar sáttarfórn með Jtví að leiða þau Sigurð og Brynhildi saman á 
bálið. Og gegnum alla heift Brynhildar brýst fram sakleysið frá 
æskuárunum, er hún heimtar nakið sverð á rnilli sín og Sigurðar. 

Helreið Drynhildar. 

Helreið Brynhildar er málsvörn fyrir Brynhildi eins og Sigurðar- 
kviða in skamma og beint framhald Iiennar. Kvæðið segir frá jtví, er 
Brynhildur ók á helveg, eftir að lnin hafði verið brennd með Sig- 
urði. Leið hennar lá urn tún tröllkonu einnar, sem bannaði henni að 
fara um garða sína og bar hana þungum sökum. Brynhildur and- 
mælir tröllkonunni, rekur ævi sína mjög stuttlega og segir margt 
sér til málsbóta. Að lokum sér Brynhildur tilgangsleysið í þessu 
jtrefi og hefur upp raust sína með þeim orðum, að ávallt muni konur 
og karlar fæðast til að búa við harma, en hér eftir verði þau Sigurður 
alltaf saman. 

Helreið Brynhildar er mjög unglegt kvæði í sínum hópi, og hefur 
höfundur hennar viðað að sér efni úr öðrum Eddukvæðum, sem hann 
þekkti. 

Gtiðrúnarkviða in forna. 

I Guðrúnarkviðu inni fornu segir Guðrún Gjúkadóttir ævisögu 
sína allt frá æskuárum og þar til hún er gift Atla Húnakonungi. 
Fyrri hluti kvæðisins er að öllu leyti eintal Guðrúnar, en síðan snýst 
það í samtalsform. Samt virðist Guðrún mæla fram allt kvæðið, en 
í síðari hlutanum tilfærir hún orðrétt samtöl manna. í upphafi 


■54 




kviðunnar er Guðrún hamingjusöm í föðurgarði og er gefin Sigurði 
Fáfnisbana, sem var allra konunga ágætastur. En hamingja hennar 
fær skjótarí enda, er bræður hennar vega Sigurð. Guðrúnu grunar 
fvrst, að eitthvað illt sé á seyði, er Grani, reiðhestur Sigurðar, kemur 
heim mannlaus og „drap i gras höfði“. Þetta fær henni svo þungrar 
áhyggju. að hún grætur. Síðan spyr hún Gunnar, hverju þetta sæti, 
en hann glúpnar við og má ekki mæla. Hins vegar segir Högni 
henni hranalega frá víginu og tjáir henni, að Sigurður liggi dauður 
útí á víðavangi „gefinn úlfum". Þá fer Guðrún út í skóg að hirða 
það af líkinu, sem úlfarnir höfðu skilið eftir. Þá gerist hún svo 
harðhuguð, að hún getur ekki grátið og óskar þess eins, að úlfarnir 
verði sér að bana. Eftir þetta fær kvæðið mildari blæ um sinn. 
Guðrún flýr að heiman og dvelst sjö misseri hjá Þóru Hákonardóttur 
í Danmörku. Þar reynir hún að gleyma hörmum sínum við hannyrðir 
og myndvefnað. Loks fréttir Grímhildur, móðir Guðrúnar, hvar hún 
er niður komin, og lætur senda eftir henni. Grímhildur blandar 
gleymskudrykk og gefur Guðrúnu, svo að hún gleymi fyrri hörmum 
sínum, og giftir hana nauðuga Atla Húnakonungi. Guðrún spáir 
illa fyrir þessu hjónabandi og tjáir móður sinni, að Atli muni verða 
bræðrum sínum tveimur að bana. Síðasti þáttur kviðunnar gerist í 
borg Atla. Hann hefur haft erfiða drauma og biður Guðrúnu að 
ráða þá. Guðrún veit, að þeir boða dauða Atla og sona þeirra af 
hennar völdum. En hún reynir að ráða þá svo, að Atli uggi ekki 
að sér. Hér lýkur kvæðinu skyndilega. 

Guðrúnarkviða in forna er eins konar tengiliður milli kvæðanna 
um Sigurð og Atla. En í þessum kvæðum birtist Guðrún í tveim 
ólíkum myndum. í Sigurðarkviðunum er Guðrún mild og gædd 
kvenlegum þokka, en í Atlakviðunum er hún miskunnarlaus og 
ofsafengin. í Guðrúnarkviðu inni fornu sýnir skáldið okkur Guð- 
rúnu í báðum þessum myndum. Framan af er hún mild og kvenleg. 
En er hún situr ein úti yfir sundurhöggnu líki bónda síns, umkringd 
af úlfum, harðnar skap hennar. Aftur virðist það þó mildast, er hún 
situr yfir hannyrðum með vinkonu sinni í Danmörku. En mest verð- 
ur breytingin á Guðrúnu, eftir að hún hefur verið gefin Atla gegn 
vilja sínum og hann hefur látið drepa bræður hennar. Þá birtist 
Guðrún fyrst í gervi hinnar grimmlyndu valkyrju, sem við þekkjum 
úr Atlakviðunum. 

Skáld Guðrúnarkviðu innar fornu er meistari að draga upp mynd- 


J 













ir. Guðrún hefur mál sitt á hugþekkri lýsingu á unaði æskuáranna. 
Þá dregur hún glæsilega mynd af Sigurði með samlíkingum úr 
náttúrunni. Sú mynd gengur næst lýsingu Sigrúnar á Helga í Völs- 
ungakviðu inni fornu. Það eitt skortir á, að í samlíkingu Guðrúnar- 
kviðu er engin hreyfing. En mestum töfrum nær höfundurinn, er 
hann leiðir Guðrúnu og Grana saman eftir víg Sigurðar og sýnir okk- 
ur, hvernig hryggðin drýpur af þeim báðum. Ekki má heldur gleyma 
hinni átakanlegu mynd af Guðrúnu yfir líki Sigurðar né hinurn geð- 
fellda blæ, sem skáldið breiðir yfir saumaskap þeirra Guðrúnar og 
Þóru. í síðari hluta kviðunnar er blærinn allur harðari, og þar 
kveður mest að hátterni Grímhildar, er hún neyðir Guðrúnu til að 
giftast Atla. 

Guðrúnarkviða in þriðja. 

I Guðrúnarkviðu inni þriðju er aðeins sagt frá einu atviki úr ævi 
Guðrúnar Gjúkadóttur. Guðrún spyr Atla, hví hann sé ókátur. Hann 
svarar því til, að Herkja hafi sagt sér, að vingott væri með Guðrúnu 
og Þjóðreki. Guðrún kveður þau Þjóðrek ekkert hafa aðhafzt, sem 
ekki sé þeim sæmandi, hún hafi aðeins einu sinni tekið um háls 
honum, er þau töldu hvort öðru harma sína. Síðan býðst Guðrún til 
að sanna sakleysi sitt með skírslu. Skírslan fer fram á þann hátt, að 
sóttur er ketill með sjóðandi vatni, og Guðrún dýfir í hann hendinni 
og tekur stein upp af botninum. Voru hendur hennar óbrunnar. Þá 
lét Atli Herkju ganga undir sömu skírslu, og sviðnuðu hendur 
hennar. Var þá Herkja leidd í mýri fúla og henni drekkt þar. 

Það er eftirtektarvert við þessa kviðu, að hún geymir tvö alkunn 
nöfn, sem ekki koma fyrir annars staðar í Eddukvæðum. Það eru 
Þjóðrekur og Herkja. Þjóðrekur er að vísu einnig nefndur í grein í 
lausu máli, sem stendur á undan Guðrúnarkviðu inni fornu, og segir 
þar, að Guðrún hafi flutt honum kviðuna. En það getur vel verið 
ályktun ritarans út frá ummælum í Guðrúnarkviðu inni þriðju, sem 
getið er hér að framan. Hins vegar kemur Þjóðrekur mjög við þýzkar 
sagnir um Niflunga, og þar er hann um hríð látinn dveljast við 
hirð Atla. En það fær ekki staðizt sagnfræðilega, því að Þjóðrekur 
eða Þiðrekur af Bern er sami maðurinn og Þeodorikus hinn mikli 
konungur Austur-Gota, en hann var einni kynslóð yngri en Atli. 
Þjóðrekur lézt 526, en Atli 453. Nafnið Herkja er sama og Kreka, 


■56 


sem samkvæmt sannsögulegum heimildum var kona Atla. En í inn- 
gángsorðum Guðrúnarkviðu þriðju er hún talin ambátt, er ver- 
ið hafi frilla hans. Telja verður líklegast, að höfundur kviðunnar 
hafi tekið þessi nöfn úr þýzkum sögnum, en ekki vitað mikil deili 
á þeim. Guðrúnarkviða in þriðja er glöggt dæmi um það, hvernig 
söguhetjur Eddukvæða draga að sér yrkisefni úr flökkusögum sam- 
tíðarinnar. 


Oddrunargrátur. 

Það var tekið fram í upphafskafla þessa inngangs, að konur þær, 
sem setja svip sinn á Eddukvæði, eru ekki þolandi ástmeyjar. Odd- 
rúnargrátur er hér alger undantekning. Umgerð kvæðisins er á 
þessa leið: Borgný hefur tekið jóðsótt, en má ekki fæða börn. Þetta 
fréttir Oddrún, söðlar hest sinn og ríður á fund Borgnýjar. Þvínæst 
þylur Oddrún galdra yfir Borgnýju, og hún fæðir son og dóttur. 
Þá segir nokkuð frá orðaskiptum þeirra. En meginhluti kvæðisins 
er eintal Oddrúnar. Hún segir Borgnýju raunasögu sína. Oddrún 
er systir þeirra Atla Húnakonungs og Brynhildar Buðladóttur. Allt 
frá barnæsku hefur Oddrún unnað Gunnari Gjúkasyni og engum 
manni öðrum. En örlögin höguðu því svo, að Gunnar gekk að eiga 
Brynhildi, systur hennar. Oddrún kveðst hafa unnað Gunnari „sem 
Brynhildur skyldi". Eftir dauða Brynhildar biður Gunnar Atla um 
hönd Oddrúnar og býður fram mikið gull. En Atli synjar þverlega. 
Síðan eiga þau Gunnar og Oddrún ástafundi á laun. En er Atli 
kemst að því, lætur hann varpa Gunnari í ormagarð. Gunnar knýr 
hörpu sína til að kalla á hjálp Oddrúnar. Hún er stödd langt í burtu, 
en eigi að síður heyrir hún hörpusláttinn og flýtir sér til Gunnars. 
En hún kemur of seint, því að áður hafði móðir Atla í nöðrulíki 
stungið Gunnar til bana. Þegar Oddrún hafði fengið þessa lífs- 
reynslu, heitir hún því, að hún skuli alltaf veita hjálp sína, er hún 
eigi þess kost. Þess vegna hjálpaði hún Borgnýju í raunum hennar. 

í Oddrúnargráti kemur fram djúp samúð með þeim, sem rata í 
ástarraunir. Þar standa meðal annars þessar línur: 

En slíks skyli 
synja aldrei 
maður fyr annan, 
þar er munúð deilir. 




J 












Þetta minnir á orð Hávamála: 

Ástar firna 
skyli engi maður 
annan aldregi. 

Oddrúnargrátur verður ekki talinn til stórfenglegustu Eddukvæð- 
anna. Og það fer ekki milli mála, að í heimsbókmenntunum á Odd- 
rún sér fleiri hliðstæður en þær Guðrún og Brynhildur. En innan 
Eddukvæða er hún sérstæð persóna. 

Atlakviða. 

í Atlakviðu eru þrjár af aðalsöguhetjunum liinar sömu og í 
kvæðunum um Sigurð Fáfnisbana. Það eru Guðrún Gjúkadóttir og 
bræður hennar tveir: Gunnar og Högni. Eigi að síður er Atlakviða 
algerlega sjálfstætt kvæði og vitnar hvergi til frásagna um fyrri ævi 
þessa fólks að öðru leyti en því, að gert er ráð fyrir, að þeir Gunnar 
og Högni eigi gullið mikla, sem Sigurður sótti á Gnitaheiði. Meira 
að segja verður heift Guðrúnar eftir dauða bræðra hennar eðlilegri, 
ef fyrri skipti þeirra systkina eru ekki höfð í huga. 

Þegar hér er komið sögu, er Guðrún gift í annað sinn og orðin 
drottning Atla Húnakonungs. Kviðan hefst á því, að Atli sendir 
erindreka til þeirra Gunnars og Högna til að bjóða þeim heim. 
Og jafnframt er það tekið fram, að þeir fái mikið gull og gersemar 
að gjöf, ef þeir komi. Gunnar er í fyrstu ófús til fararinnar og segir, 
að þeir bræður eigi nóg af gulli. Högni letur Gunnar að fara og segir, 
að Guðrún hafi varað þá við með því að senda þeim gullhring, vaf- 
inn með úlfshári. Þegar Gunnar heyrir það, vill hann ekki forðast 
hættuna og er óðfús að fara. Síðan fara þeir bræður tveir einir og 
brynjulausir til Atla. Þeir hitta Guðrúnu fyrst að máli, og liún segir 
þeim, að Atli muni svikja þá. En nú er of seint að safna liði. Atli 
veitir þeim þegar atgöngu, og þeir bræður eru handteknir. Gunnari 
er boðið líf, ef hann vilji segja, hvar gullið mikla sé fólgið. Hann 
setur það skilyrði, að hjartað sé fyrst skorið úr Högna. En Atli vill 
enn pretta hann og lætur skera hjarta úr þræli og bera fyrir Gunnar. 
Gunnar sér strax, að hjartað bifast, og þekkir, að það er ekki hjarta 
Högna. Þá er hjartað skorið úr brjósti Högna lifanda, en hann hlær, 


meðan á þeirri athöfn stendur. Þegar hjartað er borið fyrir Gunnar, 
sér hann, að það bifast ekki og hlýtur því að vera úr Högna. Þá 
segir Gunnar, að aldrei hafi hann verið öruggur um leyndarmálið, 
meðan Högni lifði, en nú viti hann einn, hvar gullið sé fólgið, og 
þverneitar að segja til þess. Síðan er Gunnar settur í ormagarð, en 
hann slær hörpu sína, að því er virðist til að svæfa ormana, en eigi 
að síður lætur hann lífið. 

Eftir þetta lætur Atli efna til mikillar veizlu. En að þeirri veizlu 
segir Guðrún Atla, að hún hafi gefið honum hold tveggja sona 
þeirra „að ölkrásum" og hafi hann neytt þess. Þá leggur hún Atla 
l gegn, þar sem hann liggur í rúmi sínu. Síðan leggur hún eld í 
höllina og brennir inni alla þá, sem verið höfðu að morði Gunnars. 
Svo er að sjá sem Guðrún hafi ekki ætlað sér lengra líf, því að í 
lok kviðunnar er tekið fram, að þetta hafi hún afrekað, áður en hún 
dó. Verður því að ætla, að upphaflega sögnin um ævilok Guðrúnar 
sé á þá leið, að lnin liafi farizt í höllinni með Atla, en frásagnir um 
síðari æviár hennar og tengslin við söguna um Jörmunrek séu síðar 
til komin. 

Atlakviða er mótuð af óvenjulegri hörku, sem hetjan beitir jafnt 
við sjálfa sig og aðra. Atla er samt aldrei lýst sem neinni hetju. 
Hann er fégjarn, svikull og grimmlyndur og gerir ekkert stórmann- 
lega. Óhugnanlegasti verknaður kviðunnar er þó athæfi Guðrúnar, 
er hún slátrar sonum sínum og ber þá á borð fyrir eiginmann sinn. 
En skáldið vill leggja áherzlu á fórnarlund hennar, þar sem móður- 
ástin verður að víkja fyrir hefndarskyldunni. Guðrún er öll önnur 
kona hér en í kvæðunum um Sigurð Fáfnisbana — og miklu harðari. 
Breytingin á skapferli hennar er rakin í Guðrúnarkviðu inni fornu, 
og þar er leitazt við að sýna, hvernig hin grimmu örlög hertu hug 
hennar. Gunnar er líka með nokkuð öðrum svip en í Sigurðarkvið- 
unum. Þar er hann hikandi og áhyggjufullur, en í Atlakviðu hefur 
hann tileinkað sér hina hefðbundnu hugsjón hetjunnar, sem lætur 
sér hvorki bregða við sár né bana. Högni er einna líkastur sjálfum 
sér. Hann letur Gunnar jafnan stórræðanna, en þegar út í þau er 
komið, er hann harður og ósveigjanlegur. 

Stíll Atlakviðu er með sérstæðum blæ. Það kemur meðal annars 
fram í sköpun samsettra lýsingarorða, sem bera glöggt vitni um 
sjónskyn höfundar. Hestar hans eru vandstyggir og mélgreypir, birn- 
ir blakkfjallir, hjálmar gullroðnir o. s. frv. Hér er á ferðinni sams 













konar orðasmíð og setur svip sinn á stíl þeirra Sveinbjarnar Egils- 
sonar og Jónasar Hallgrímssonar. 

Um sögulegt baksvið Atlakviðu er rætt í kaflanum: Söguefni hetju- 
kvæða og erlend rit. 

Atlamál in grœnlenzku. 

Atlamál eru lengst allra hetjukvæðanna í Eddu. Efnið er að mestu 
hið sama og í Atlakviðu, en frásögnin er öll ýtarlegri og margorðari. 
Á nokkrum stöðum hefur höfundur Atlamála gert efnisleg frávik 
frá Atlakviðu, sem virðist hafa verið aðalheimild hans. Að einhverju 
leyti getur þetta stafað af því, að hann hafi þekkt fleiri heimildir 
um Atla, t. d. þýzkar sagnir, en hér mun breyttur smekkur hafa 
ráðið mestu. Höfundur Atlamála er sálfræðilegt skáld, sem hefur 
tilhneigingu til að flytja persónur sínar ofan af hæðum hetjulífsins í 
raunsærra og hversdagslegra umliverfi. Og hann leggur stundum 
sjálfur dóm á gerðir þeirra, en slíkt er fátítt í fornum skáldskap 
norrænum. Mesta alúð leggur hann við að lýsa sálarlífi Guðrúnar. 
Hann lætur Guðrúnu senda bræðrum sínum rúnakefli í viðvörunar- 
skyni í stað hrings með úlfshári. En sendimaður Atla villti rúnirnar, 
svo að þær voru torráðnar. Kona Högna, sem kunni skil rúna, 
komst þó að hinu sanna og sagði manni sínum. Mjög voru þeir bræð- 
ur lattir fararinnar, og mest af konum sínum. En þeir fóru eigi að 
síður. Síðan er fögur lýsing á því, hvernig þeir bræður og konur 
þeirra horfðust á, þar til fjarlægð byrgði sýn. Þegar þeir bræður 
komu til Atla, sló þegar í bardaga. Guðrún tók vopn og barðist við 
hlið þeirra gegn manni sinum. En er þeir bræður voru yfirbugaðir, 
vildi Atli láta skera hjarta úr Högna. En þeir menn, sem framkvæma 
áttu verkið, vildu forða lífi hans og taka þrælshjarta í staðinn. Högni 
bannaði það og sagði, að þrælnum þætti miklu meira fyrir að deyja 
en sér. Var þá skorið hjarta úr Högna, en hann hló á meðan. Atli 
skipaði að festa Gunnar á gálga og gefa hann ormum. Ekki er orma- 
garðurinn nefndur sérstaklega, en getið er um hörpuslátt Gunnars. 
Eftir dauða bræðranna kallaði Guðrún til sín sonu sína og tjáði 
þeim, að hún ætlaði að svipta þá lífi. Þeir sögðu henni að gera sem 
hún vildi. Síðan kemur löng hjónasenna milli Atla og Guðrúnar. 
Þá segir Guðrún Atla meðal annars frá því, að hún hafi gefið hon- 
um að eta steikt hjörtu sona þeirra og hann hafi drukkið blóð þeirra 


60 


blandað víni úr ölskálum, sem gerðar voru úr hausum þeirra. Eftir 
þetta veittu þau Guðrún og sonur Högna Atla banasár. Hið síðasta, 
sem hún segir honum, er það, að hún muni gera útför hans virðu- 
]ega. Síðan ætlaði Guðrún að stytta sér aldur, en það tókst ekki, 
því að henni var lengra lífs auðið. 

Mesta missögn Atlakviðu og Atlamála er sú, að gullið mikla er 
hvergi nefnt í Atlamálum. Dauði bræðranna er því með öðrum svip, 
og meðferð Atla á þeim er ekki sprottin af ágirnd, heldur grimmd. 
Á þennan hátt vill skáldið skýra hinn þunga heiftarhug, sem Guð- 
rún ber til Atla eftir víg þeirra. Einnig er gaman að bera saman 
lýsingar beggja kvæðanna á Hjalla hinum blauða. Það er algengt 
efnisatriði í fornbókmenntum okkar að leggja áherzlu á hugleysi 
þræla, þegar þeir koma saman við höfðingja. Eigi að síður leikur 
þrællinn harmsögulegt hlutverk í Atlakviðu, þegar hjartað er skorið 
úr honum. í Atlamálum er hann hins vegar gerður að skoppersónu, 
er hann „kleif í rá hverja", af því að hann vildi ekki „deyja frá 
svínum". 

Um það leyti, sem Atlamál voru ort, voru sagnir um ævi Guðrúnar 
eftir dauða Atla orðnar svo alkunnar, að ekki var lengur stætt á því 
að láta hana farast í höllinni með honum. Þess vegna hlaut sjálfs- 
morð Guðrúnar að breytast í tilraun til að stytta sér aldur. 

Um líkurnar fyrir grænlenzkum uppruna Atlamála er rætt í lok 
kaflans: Varðveizla, aldur og heimkynni. 

Guðrúnarhvöt. 

Guðrúnarhvöt skiptist í tvo þætti. I fyrri þættinum eggjar Guðrún 
sonu sína, Hamdi og Sörla, að liefna Svanhildar systur þeirra, sem 
Jörmunrekur konungur hafði látið troða undir hrossa fótum. í 
þessum hluta kvæðisins er Guðrún hörð og óbilgjörn og sýnir sonum 
sínum enga vægð. Að skilnaði segir Hamdir henni, að þeir muni ekki 
koma aftur og hún verði að drekka sameiginlegt erfi eftir Svanhildi 
og sonu sína. En er þeir bræður eru farnir, fellur Guðrún saman og 
tekur að segja harma sína. Áhrifamest er frásögnin 

um þann inn hvíta 
hadd Svanhildar, 
auri tröddu 
und jóa fótum. 












Guðrún minnist þriggja eiginmanna sinna: Sigurðar, Atla og Jón- 
akurs. En Sigurður er eini maðurinn, sem hún heíur elskað. Undir 
lokin snýr hún máli sínu til hans eins. Hún minnir hann á, að þau 
hafi fyrir löngu heitið hvort öðru að vitja hins, er dauðinn skildi 
þau, hann úr helju, en hún úr heimi. Nú biður hún Sigurð að 
beizla hinn „blakka mar“ og riða til fundar við sig. Þá segir hún 
jörlum sínum að hlaða háan bálköst, sem hún vill stíga á með 
Sigurði. 

Hér er greinilega á ferðinni afbrigði sömu sögunnar og sögð er í 
Sigurðarkviðu inni skömmu, er Brynhildur heimtar að láta brenna 
sig með Sigurði. Engum getum skal að því leitt, hvort kvæðið sé 
fyrr ort. En augljóst er, að sögnin er upphaflegri, eins og hún stend- 
ur í Sigurðarkviðu. Þar er hún nákvæm lýsing á ekknabrennum 1 ), 
eins og þær tíðkuðust á Norðurlöndum að fornu. En höfundur 
Guðrúnarhvatar eða einhver fyrirrennari hans hefur ekki getað 
unnt Brynhildi þess heiðurs að verða brennd með Sigurði og þótt 
eiginkonan verðugri til að hvíla við hlið hans á bálkestinum. En hér 
var ekki hægt um vik, því að þau hjónin dóu með áratuga millibili. 
Þess vegna verður hann að láta Guðrúnu kalla Sigurð til sín úr 
helju. Fyrirmynd þessa atburðar er sennilega úr Völsungakviðu inni 
fornu, er Helgi fer úr Valhöll til fundar við Sigrúnu. 

Þegar Guðrún hefur lokið máli sínu, stendur ein vísa í Guðrúnar- 
hvöt. Þar er harmatal hennar kallað tregróf, og er trúlegt, að það 
sé liið upphaflega heiti kvæðisins. Hins vegar er fyrri þáttur þess, 
hin eiginlega Guðrúnarhvöt, sama efnis og upphaf Hamdismála, og 
sumar vísur eru næstum eins. Það er því ekki ólíklega til getið hjá 
Jóni Helgasyni, að þær eigi heima í Hamdismálum, en þeim hafi 
verið skeytt framan við tregrófið, meðan bæði kvæðin gengu í munn- 
mælum. Um leið hefur nafnið Guðrúnarhvöt færzt yfir á allt 
kvæðið. 

Hamdismál. 

Þegar kvæðið hefst, er Guðrún gift þriðja manni sínum, Jónakri 
konungi, og á með honum tvo sonu: Hamdi og Sörla. Erpur er 
þriðji sonur Jónakurs, en Guðrún er ekki móðir hans. Svanhildur, 

1) Um ekknabrennur hef ég ritað á öðrum stað (Heiðinn siður á íslandi bls. 
100 - 103 ). 


dóttir Guðrúnar og Sigurðar Fáfnisbana, hafði verið gefin Jörmun- 
reki Gotakonungi. En vegna afbrýði við Randvé, son sinn, hafði 
Jörmunrekur látið hengja hann, en troða Svanhildi undir hrossa 
fótum. Upphaf Hamdismála er sama efnis og fyrri hluti Guðrúnar- 
hvatar og segir frá því, er Guðrún eggjar sonu sína að hefna Svan- 
hildar. Því samtali lýkur með þvi, að Sörli segir henni, að þeir muni 
ekki koma aftur. Þeir bræður leggja af stað í heiftarhug til móður 
sinnar. Á leiðinni hitta þeir Erp, hálfbróður sinn, og spyrja hann, 
hverja hjálp hann vilji veita þeim. Hann kveðst munu veita þeim 
sem annar fótur hinum. Þeim þykir það lítilmótlegt og drepa hann. 
Síðan halda þeir áfram ferð sinni til hallar Jörmunreks. Konungur 
situr yfir drykkju, og er hann verður þeirra var, fagnar hann því að 
sjá þá, svo að hann geti látið festa þá á gálga. Þvínæst slær í bardaga, 
og verður mikið mannfall í liði Gota. Þeir bræður liöggva hendur 
og fætur af Jörmunreki, en þá skipar hann að láta berja þá grjóti 
í hel, því að engin járn bíti þá. Bræðurnir átta sig nú á þvi, að 
þá hefur hent mikið slys, er þeir drápu Erp, því að „af mundi nú 
höfuðið, ef Erpur lifði". Þeir halda þó hugrekki sínu fram í dauð- 
ann, og gleðja sig af því, að þeir hafi getið sér góðan orðstír. 

Hamdismál eru stuttorð og gagnorð. Þau eru gegnsýrð af hinum 
forna hetjuanda, sem framar öllu birtist í harðneskju og hugprýði. 
Eggjun Guðrúnar og svör bræðranna eru mótuð af æðruleysi og 
miskunnarleysi. Bræðurnir halda ótrauðir á fund Jörmunreks, þótt 
þeir viti, að þar sé þeim bani búinn. En mest reisn er yfir þeim, 
þegar þeir bíða dauða síns standandi á „val Gotna" og hælast af 
afrekum sínum. Yfir hetjudáð þeirra fellur þó skuggi sjálfsásökunar, 
er þeir minnast dauða Erps. 

Það gegnir furðu um jafn stuttort kvæði og Hamdismál, hve mikið 
er þar af myndrænum lýsingum. Þegar þeir bræður koma til 
Jörmunreks, er honum svo lýst: 

Skók hann skör jarpa, 
sá á skjöld hvítan, 
lét hann sér í hendi 
hvarfa ker gullið. 

Eftirminnilegastar eru samt þær mannlýsingar, þar sem gripið er 
til samlíkinga úr náttúrunni. Mitt í öllum heiftyrðunum, þegar 



62 


> 


63 












Guðrún kveður sonu sína, dregur hún upp þessa sérstæðu mynd af 
sjálfri sér: 

Einstæð em eg orðin 
sem ösp í holti, 
fallin að frændum 
sem fura að kvisti, 
vaðin að vilja 
sem viður að laufi, 
þá er in kvistskæða 
kemur um dag varman. 

Og undir lok kvæðisins standa bræðurnir á „val Gotna... sem 
ernir á kvisti“. Náttúruskyn skáldsins kemur einnig fram í lýsing- 
unni á ferðalagi þeirra bræðra. Þeir ríða „mörum húnlenzkum" yfir 
„úrig fjöll" og hið fyrsta, sem þeir sjá af ríki Jörmunreks, eru: 

vargtré vindköld 
vestan bæjar. 

Um sögulegt baksvið Hamdismála er rætt i kaflanum: Söguefni 
hetjukvæða og erlend rit. 

Gróttasöngur. 

Gróttasöngur gerist á dögum Fróða Danakonungs. Hann átti 
kvörnina Grótta, sem hafði þá náttúru, að hún malaði það, sem 
mælt var fyrir. Konungur keypti ambáttir tvær, Fenju og Menju, sem 
í rauninni voru tröllkonur, og leiddi þær til kvarnarinnar. Þær 
möluðu gull, frið og sælu Fróða til handa, svo að aldrei hafði slík 
gullöld og friðarökl gengið yfir Danaveldi. En konungur unni þeim 
ekki lengri hvíldar en meðan gaukurinn þagði og eitt Ijóð mátti 
kveða. Þær undu því illa vistinni og tóku að mala óvinaher að 
Fróða. Áður en því starfi var lokið, sáust eldar frá liði óvinanna, 
sem ótt nálgaðist. Þær héldu þó áfram að mala, þar til kvarnarstokk- 
urinn féll niður og kvarnarsteinninn brotnaði. Mestur hluti kvæðis- 
ins er söngur ambáttanna við kvörnina. 

Varla þarf að efa, að skáldið, sem orti Gróttasöng, hafi þekkt 


64 


eitthvað til vinnuljóða, sem menn sungu til að létta störf sín. Náin 
hliðstæða er Darraðarljóð í Njálu, sem sungin voru yfir vef. Einnig 
er getið um kvarnarsöng á einum stað í sögum Noregskonunga, þótt 
ekki sé hann varðveittur. Sú hugmynd er útbreidd um alla jörð, að 
einhvern tíma langt aftur í forneskju hafi verið gullöld, þegar menn- 
irnir voru miklu hamingjusamari en í samtímanum. Er nóg að 
minna á kvæði Hesiodosar skálds. Og þótt fornbókmenntir okkar 
séu yfirleitt skrifaðar frá sjónarmiði höfðingja, má hér og þar finna 
meðaumkun með hinni þrælkuðu stétt. En hvergi er samúðin með 
henni jafn eindregin og í Gróttasöng. 

Grógaldur og Fjölsvinnsmál. 

Grógaldur er eins konar inngangur Fjölsvinnsmála. Saga sú, sem 
sögð er í þessum kvæðum, er hvorki goðsaga né hetjusaga, heldur 
ævintýri. En kvæðin eru ort í stíl goðakvæða og í þeim koma fyrir 
ýmsar goðsögulegar hugmyndir. í Grógaldri er sagt frá því, að 
Svipdagur kemur að leiði Gróu, móður sinnar, og biður hana að 
gala galdra sér til heilla, því að stjúpa sín hafi lagt á sig, að hann 
megi ekki finna ró, fyrr en hann hitti Menglöðu. Gróa gelur honum 
síðan níu galdra, sem eru heilræði, er megi bjarga honum, ef hann 
lendir í háska. Þar er frægust síðasta lína fyrsta galdurs: Sjálfur 
leið þú sjálfan þig. Að lokum árnar Gróa syni sínum fararheilla. 

Fjölsvinnsmál hefjast fyrir utan borg Menglaðar. Svipdagur dylur 
nafn sitt og nefnist Vindkaldur og hittir að máli borgarvörðinn, 
sem Fjölsviður heitir. Mestur hluti kvæðisins er orðaskipti þeirra. 
Svipdagur spyr meðal annars, hver ráði fyrir borginni og hvernig 
megi komast þangað inn. Borgarvörðurinn segir honum, að þetta 
sé borg Menglaðar og engum sé fært að komast þangað nema Svip- 
dag einum, því að 

honum var sú in sólbjarta 

brúður að kvon um kveðin. 

Þá segir Svipdagur til sín, og er hann leiddur inn til Menglaðar. 
Kvæðinu lýkur með fagurri lýsingu á fundi þeirra. 

Söguefni þessara kvæða er rakið til keltneskra ævintýra. Það er 
einnig varðveitt í dönsku þjóðkvæði: Ungen Svejdal. 












HlöðskviÖa. 


Hlöðskviða er ekki varðveitt sem sérstakt kvæði, heldur sem lausa- 
vísur í Hervarar sögu og Heiðreks. En tengsl vísnanna eru svo 
náin, að fullvíst þykir, að þessi þáttur sögunnar sé byggður á fornu 
hetjukvæði. Milli vísnanna eru sums staðar alllangar greinar í lausu 
máli, og er talið lílegast, að höfundur sögunnar hafi snúið flestum 
frásagnavísum kvæðisins í óbundið mál. Hins vegar hefur hann tekið 
samtalsvísurnar upp óbreyttar og nokkrar frásagnavísur. 

Meginefni Hlöðskviðu er barátta milli Húna og Gota. Heiðrekur 
Gotakonungur átti tvo sonu. Annar var Angantýr, sem var skilget- 
inn og tók við ríki Gota eftir föður sinn. Hinn var Hlöður, er 
Heiðrekur hafði átt með dóttur Humla Húnakonungs, sem hann 
hafði tekið frillutaki. Hlöður ólst upp með móðurföður sínum á 
Húnalandi. Kviðan hefst, er Angantýr drekkur erfi Heiðreks föður 
síns. Hlöður kemur til veizlunnar öllum að óvörum. Angantýr 
tekur bróður sínum með fögnuði og býður honum að drekka. En 
Hlöður segir annað erindi sitt og heimtar hálfan arf eftir Heiðrek. 
Angantýr svarar, að fyrr muni „margur gumi í gras hníga“ en hann 
láti hálfan arf eða deili sverðinu Tyrfing í tvennt. En það var 
kjörgripur ættarinnar. Hins vegar býðst Angantýr til að gefa bróður 
sínum þriðjung Goðþjóðar (Gotalands) og mikið gull og silfur. Einn 
af mönnum Angantýs, sem heyrir á tal þeirra, segir, að þetta sé 
„þiggjanda þýjar barni". Ellöður reiðist nú mjög, er hann var þý- 
barn (ambáttarsonur) kallaður, og var nú úti um sættir. Þeir Humli 
og Hlöður safna nú miklum her og gera árás á land Gota. Þar var 
til landvarnar Hervör, systir þeirra Angantýs. Eftir skæðan bardaga 
fellur Hervör, og er Angantýr spyr fall hennar, mælir hann: 

Óbróðurlega vartu leikin 

mín ágæta systir. 

Síðan sendir Angantýr erindreka til Húna og býður þeim til orustu 
á Dúnheiði. Orustan stendur í átta daga, og þar falla þeir Humli 
og Hlöður, en annað lið Húna leggur á flótta. f valnum finnur 
Angantýr lík bróður síns og harmar hin illu örlög sín: að hafa 
orðið banamaður hans. 

Margt hefur verið ritað um Hlöðskviðu, og menn hafa reynt að 


finna sannsögulegar fyrirmyndir að atburðum hennar. Eina hlið- 
stæðan, sem vert er að nefna, er í hinu forna enska Víðförulskvæði 
(Widsíð). Þar segir, að Atla lýðir (Húnar) sækja á Hreiða (Hreið- 
gota), en Hreiðar verja þeim „aldinn óðalstól" (ættland sitt), og 
barizt er í „Vistlu viði“ (skógum við ána Vislu). Eftir því sem næst 
verður komizt, hafa því Húnar gert árás á ríki Gota, sem bjuggu 
við Vislu, en Gotar varið lönd sín. Einnig eru nokkur svipuð 
mannanöfn í Hlöðskviðu og þessum hluta Víðförulskvæðis, meðal 
annars nöfn, er minna á Hlöð og Angantý. 

í Víðförulskvæði er þess ekki getið, að þeir Hlöður og Angantýr 
séu bræður. Ekki verður heldur annað séð en barátta Húna og 
Gota sé venjulegt landvinningastríð. En í Hlöðskviðu fær þetta efni 
blæ harmleiksins. Bræðurnir tveir vilja . verja rétt sinn til hins 
ýtrasta. Angantýr sér ekki eftir miklum fjármunum til handa bróður 
sínum. Hins vegar vill Angantýr láta það koma skýrt í ljós, að hann 
sé einn borinn til arfs. Hlöður telur gjafir bróður síns einskis virði, 
ef hann er áfram nefndur frillusonur. Og þessi hnútur varð ekki 
leystur nema með bróðurvígi. Hervör, systir þeirra, sem á enga sök 
á missætti bræðranna, verður einnig að bæta fyrir með lífi sínu. 


Sólarljóð. 

Sólarljóð hafa algera sérstöðu meðal íslenzkra lielgikvæða. Flest 
helgikvæðaskáld tóku dróttkvæði sér til fyrirmyndar og fluttu diottni 
og helgum mönnum lof í sama stíl og forfeður þeirra höfðu iðkað 
öldum sainan, er þeir færðu konungum drápur sínar. En höfundur 
Sólarljóða fer aðra leið. Hann hafði hlustað á spakleg snjallyrði og 
kliðmjúka hrynjandi Eddukvæða og tekur sér fyrir hendur að yrkja 
kristileg Hávamál. En því fer fjarri, að hann sé að setja nýja bót á 
gamalt fat. Honum tekst svo vel að aðlaga hið gamla form hinu 
nýja efni, að úr verður sérstætt listaverk. 

Efni Sólarljóða er kristin lífsspeki. Skáldið velur henni þá umgerð 
að láta dáinn föður birta syni sínum hana í draumi. Fyrri hluti kvæð- 
isins, sem er dæmisögur og holl ráð, hefur mestan svip af Hávamálum. 
Síðan lýsir faðirinn dauða sínum og því, hve honum reyndist erfitt 
að skilja við lífið. í þeim kafla er hin gullfagra lýsing á því, er hann 
sá sólina síðasta sinn í þessu lífi. Af þeirri lýsingu er heiti kvæðisins 


■67 













dregið. En lengsti þáttur Sólarljóða fjallar um lífið í öðrum heimi. 
Þar er bæði lýst píslurn ranglátra og launum réttlátra. 

Þessi hluti kvæðisins sver sig í ætt við hinar umfangsmiklu leiðslu- 
bókmenntir miðalda, sem lýsa ýmsum tilverusviðum annars heims. 
Þar ber langhæst Divina Commedia eftir Dante. En hér á Norður- 
löndum er kunnast Draumkvæðið norska, sem er í Jrjóðkvæðastíl. Þó 
að Sólarljóð séu ekki nema að öðrum þræði runnin upp úr þessum 
jarðvegi, eru þau oft nefnd meðal hátinda þessarar bókmenntagrein- 
ar. En þau eru líka einn af hátindunum í kristilegum trúarskáldskap 
íslendinga ásamt Lilju Eysteins og sálmum Hallgríms Péturssonar. 




Fáein orð um 
stafsetningu og málfar 


Stafsetning kvæðanna í þessari útgáfu er miðuð við Jrað að auð- 
velda lesandanum að lesa þau upphátt með eðlilegum framburði. 
Fornar orðmyndir eru aðeins færðar í nútíma horf í þeim tilvikum, 
þar sém allt hljóðkerfi málsins hefur linikazt til og færzt í nýjar 
skorður. Þannig er ritað að fyrir at, og fyrir ok og oftast endingin 
ur í stað r. Hins vegar er fornum beygingarendingum haldið og 
einnig þeim orðmyndum, sem ekki eiga sér fasta samsvörun í nútíma- 
máli. Nauðsynlegt er Jjví fyrir lesandann að hafa alltaf í huga nokkur 
atriði um fornar orðmyndir, og eru Jressi helzt: 

1. Persónufornafnið eg (eldra ek) rann stundum saman við undan- 
farandi sögn: þorig = þori eg, bíðk = bíð eg. 

2. Persónufornöfnin þið og þér voru að fornu ið (eldra it) og ér. 

3. Sagnir, sem í nafnhætti enda á ast, höfðu í fyrstu persónu ein- 
tölu endinguna umk: eg hrœðumk — ég hræðist. 

4. Oft er neitun mynduð á Jjann hátt, að at, t eða a er skeytt 
aftan við sögn: er-at — er ekki; varnaði-t — varnaði ekki; 
þorig-a = ég Jrori ekki. 

Til fyrirmyndar við stafsetningu þessarar útgáfu hef ég tekið Þrjú 
EdcLukvœði, sem Sigurður Nordal gaf út, og Tvcer kviður fornar, 
sem Jón Helgason gaf út. Þó er ekki um fulla samsvörun að ræða. 
Til að mynda skrifa þeir Sigurður og Jón ávallt endinguna ur í 
þessum útgáfum. En ég hef sleppt M-inu á stöku stað, Jjar sem mér 
finnst það raska svo lengd Ijóðlínunnar, að meiði nútíma brageyra 
eins og í þessari línu í Hávamálum: 

og versnar allur vinskapr. 
















Það er engin nýjung hér á landi að stafsetja þannig ljóð eftir eyranu, 
og má minna á Jjetta erindi úr Skíðarímu: 


ívar sitr þar innstr í höll 
og Álfur kóngr inn sterki, 

Hrólfur kraki og hirð hans öll 
hraðr að snilklarverki. 

Að lokurn skal þess getið, að ég hef verið nokkru íhaldssamari á 
stafsetningu eiginnafna en annarra orða. Þannig skrifa ég Slagfiður 
og Fjölsviður, en ekki Slagfinnur og Fjölsvinnur, sem væri í betra 
samræmi við aðrar orðmyndir. 























1. Hljóðs bið eg allar 
helgar kindir, 
meiri og minni 
mögu Heimdallar. 
Viltu, að eg, Valföður, 
vel fyr telja 

forn spjöll fira, 
þau er fremst um man. 

2. Eg man jötna 
ár um borna, 

þá er forðum mig 
fædda höfðu. 

Níu man eg heima, 
níu íviði 
mjötvið mæran 
fyr mold neðan. 

3. Ár var alda, 
það er ekki var, 
var-a sandur né sær 
né svalar unnir; 


1. helgar kindir: hin lieil- 
aga ætt, goðin (kind: af- 
kvæmi); meiri og minni 
megir Heimdallar: hinar 
ýmsu stéttir manna. 
Kenningin á rót sína að 
rekja til skoðunar, sem 
kemur fram í Rigsþulu; 
viltu: ])ú vilt; Valföður: 
Óðinn; fgr telja: segja frá 
(sbr. dönsku fortælle); 
forn spjöll: frásögur um 
forna viðburði; firar: 
menn; fremst: lengst aft- 
ur i tímann. 

2. ár um borna: fædda 
í upphafi tilverunnar; 
fœða: ala upp; níu man 
eg heima. Hverjir þessir 
lieimar eru, er alls óvíst 
(sbr. þó Vafþrúðnismál 
43); níu íviði hefur eltki 
verið skýrt, svo að viðun- 
andi sé. í Hauksbók stend- 
ur níu íviðjur (íviðja: 
tröllkona); mjötviður 
(mjöt: merki): tré, sem 
setur heiminum mörk svo 
víð sem limar þess og 
rætur greinast, askur Ygg- 
drasils (sjá 19. vísu). 
Völvan er svo gömul, að 


jörð fannst æva 
né upphiminn, 
gap var ginnunga, 
en gras hvergi, — 

4. áður Burs synir 
bjöðum um yppðu, 
þeir er Miðgarð 
mæran skópu; 

sól skein sunnan 
á salar steina, 
þá var grund gróin 
grænum lauki. 

5. Sól varp sunnan, 
sinni mána, 
hendi inni hægri 
um himinjöður; 
sól það né vissi, 
hvar hún sali átti, 
stjörnur það né vissu, 
hvar þær staði áttu, 
máni það né vissi, 
hvað hann megins átti. 

6. Þá gengu regin öll 
á rökstóla, 
ginnheilög goð, 

og um það gættust; 
nótt og niðjum 
nöfn um gáfu, 
morgun hétu 


hún man askinn, áður en 
hann var úr grasi vaxinn; 
mær: frægur, ágætur. 

3. Ár alda: í upphafi tim- 
ans; 2. lina er hér tekin 
eftir Snorra-Eddu. f Kon- 
ungsbók og Hauksbók 
stendur hins vegar: þar 
er Ymir bgggði, en það 
stingur algerlega i stúf 
við hugsun kvæðisins; 
ekki: ekkert; æva: (upp- 
haflega né æva, ef. ft. af 
ævi): ekki, aldrei; ginn- 
ungagap (líklega) : hið 
■mikla gap, og er ginnunga 
til áherzlu. 

4. áður: unz, þangað til; 
Burs synir: Óðinn og 
bræður hans; bjöð: lönd; 
yppa: lyfta; nafnið Mið- 
garður er ýmist notað um 
þann liluta jarðarinnar, 
sem byggður er mönnum, 
eða um mikinn varnar- 
garð umhverfis hann; sal- 
ur: jöi'ð. Hér er verið að 
lýsa hinum ágæta gróðri 
gullaldarinnar, sbr. Þar 
gala gaukar, þar spretta 
laukar (fsl. þjóðs. II bls. 
308. Ný útgáfa 305). 

5. Hér er verið að lýsa 
óeðlilegum sólargangi, en 
ekki er ljóst, hvernig 
skáldið hefur hugsað sér 
liann í einstökum atrið- 
um. Þó virðist skáldið 
hafa talið, að sólin hafi 
verið á lofti allan sólar- 
hringinn og gripið hinni 
hægri hendi (sólin hugs- 
uð i konu líki) um jaðar 
(jöður: jaðar) himinsins 
á leið sinni úr suðri til 
að hvílast. en ekki fund- 









og miðjan dag, 
undorn og aftan, 
árum að telja. 

7. Hittust æsir 
á Iðavelli, 

þeir er hörg og hof 
hátimbruðu; 
afla lögðu, 
auð smíðuðu, 
tangir skópu 
og tól gerðu. 

8. Tefldu í túni, 
teitir voru, 

var þeim vettergis 
vant úr gulli, 
unz þrjár kómu 
þursa meyjar 
ámáttkar mjög 
úr Jötunheimum. 


9. Þá gengu regin öll 
á rökstóla, 
ginnheilög goð, 
og um það gættust, 
hver skyldi dverga 
dróttir skepja 
úr Brimis blóði 
og úr Bláins leggjum. 


ið neinn hvíldarstað 
(sali). Hún er kölluð 
sinni mdna (förunautur 
tunglsins), og tunglið var 
alltaf fölt og sviplaust, 
vissi ekki, hvað það meg- 
ins (afls) átti. 

6. regin: goð; rökstólar: 
ráðstólar; ginnheilagur: 
mjög heilagur; gætast: 
ráðgast; nótt og niðjum: 
nótt og afkomendum 
liennar, þ. e. stundum 
dagsins; undorn: nón (kl. 
3 síðdegis); árum að 
telja: til þess að telja 
timann eftir í árum. 

7. Iðavöllur: (líklega) ið- 

grænn völlur; hörgur var 
einhvers konar blótstaður 
(hér): blóthús; hátimbra: 
reisa hátt hús úr timbri; 
afl: smiðjuafl, eldstó; 

auður: gripir smíðaðir úr 
gulli. 

8. Tefldu, liér mun átt við 
hið forna hneftafl; tún 
merkir upphaflega afgirt 
svæði. Tún var i Noregi 
einkanlega húsagarður 
(og bæjarhús). Þegar sagt 
er i 62. vísu, að töflurnar 
finnist í grasi, bendir það 
á íslenzku merkinguna; 
teitur: glaður; vettergis 
(ef. af vettki, ófn.): ein- 
skis. Um hinar þrjár 
þursamegjar er ekkertvit- 
að, en helzt má ætla, að 
þær liafi verið lævísar 
jötnadætur, sendar ásum 
til tortímingar; ámáttig- 
ur: frekur, aðgangsliarð- 
ur. 

9. Brimir, venjulega skýrt 
sem nafn á Ymi, af því 





















10. Þar var Mótsognir 
mæztur um orðinn 
dverga allra, 
en Durinn annar; 
þeir mannlíkun 
mörg um gerðu 
dvergar úr jörðu, 
sem Durinn sagði. 


sjórinn var gerður af 
blóði hans; Bláinn: (lik- 
lega) sævarheiti; Bláins 
leggur: steinn. 

10.—16. Dvergatalið er af 
flestum fræðimönnum tal- 
ið innskot i Völuspá, og 
verður engin tilraun gerð 
til að skýra það hér. 


11. Nýi Og Niði, 

Norðri og Suðri, 

Austri og Vestri, 

Alþjófur, Dvalinn, 

Bívör, Bávör, 

Bömbur, Nóri, 

Án og Ánar, 

Ái, Mjöðvitnir. 

12. Veigur og Gandálfur, 
Vindálfur, Þráinn, 

Þekkur og Þorinn, 

Þrár, Vitur og Litur, 

Nár og Nýráður, 

nú hefi eg dverga, 

— Reginn og Ráðsviður, — 
rétt um talda. 


13. Fíli, Kíli, 

Fundinn, Náli, 
Hefti, Víli, 
Hannar, Svíur, 


77 












Frár, Hornbori, 
Frægur og Lóni, 
Aurvangur, Jari, 
Eikinskjaldi. 

14. Mál er dverga 
í Dvalins liði 
ljóna kindum 
til Lofars telja, 
þeir er sóttu 
frá salar steini 
Aurvanga sjöt 
til Jöruvalla. 

15. Þar var Draupnir 
og Dólgþrasir, 

Hár, Haugspori, 
Hlévangur, Glói, 
Skirvir, Virvir, 
Skáfiður, Ái. 

16. Álfur og Yngvi, 
Eikinskjaldi, 

Fjalar og Frosti, 
Finnur og Ginnar; 
það mun uppi, 
meðan öld lifir, 
langniðja tal 
Lofars hafað. 


17. Unz þrír kómu 
úr því Hði 
öflgir og ástkir 
æsir að húsi, 
fundu á landi 
lítt megandi 
Ask og Emblu 
örlöglausa. 

18. Önd þau né áttu, 
óð þau né höfðu, 
lá né læti 

né litu góða; 
önd gaf Óðinn, 
óð gaf Hænir, 
lá gaf Lóður 
og litu góða. 

19. Ask veit eg standa, 
heitir Yggdrasill, 
hár baðmur, ausinn 
hvíta auri; 

þaðan koma döggvar, 
þær er í dala falla, 
stendur æ yfir grænn 
Urðarbrunni. 

20. Þaðan koma meyjar 
margs vitandi 
þrjár úr þeim sæ, 

er und þolli stendur; 
Urð hétu eina, 




17. unz vísar til efnisglat- 

aðrar visu (eða visna); 
þrír: ÓSinn, Hænir og 
Lóður (sjá næstu vísu); 
úr því liSi: liði ásanna; 
ástugur: kærleiksríkur; 

að húsi er óvíst hvað 
merkir; á landi: rekin á 
land; Askur og Embla 
eru upphaflega tvö tré; 
örlöglausa: (kk. í stað 
hk.) dauð. Dauðir hlutir 
hafa engin örlög. 

18. önd: lífsandi, andar- 
dráttur; óður: sál; lá: 
blóð eða lífshiti; lœti (lik. 
flt.): rödd; litir: yfir- 
hragð. í Gylfaginningu 9 
segir, . að það hafi verið 
Burs synir (Óðinn og 
bræður hans), sem sköp- 
uðu Ask og Emblu af 
trjám. 

19. Yggdrasill. Nafnið 
merlcir hestur Óðins, en 
er venjulega skýrt gálgi 
Óðins, vegna þess að hann 
hengdi sjálfan sig á lim- 
ar asksins til þess að öðl- 
ast þekkingu (sjá Háva- 
mál 138); baðmur: tré; 
ausinn hvíta auri úr fossi 
árinnar, sem nefnd er i 
27. vísu; Urðarbrunnur 
var undir einni rót asks- 
ins, ef til vill upphaflega 
hinn sami og Mímis- 
brunnur. 

20. meyjar þær, sem hér 
eru nefndar, eru örlaga- 
nornirnar; sœr er hér 
Urðarbrunnur; þollur: tré 
(hér): askurinn; skiði er 
hér sennilega skorukefli: 
fjöl, sem ristar voru í 
skorur við talningu, ein 


78 


■79 











21 


aðra Verðandi, 

— skáru á skíði, — 

Skuld ina þriðju. 

Þær lög lögðu, 
þær líf kuru 
alda börnum, 
örlög seggja. 

Það man hún fólkvíg 
fyrst í heimi, 
er Gullveigu 
geirum studdu 
og í höll Hárs 
hana brenndu, 
þrisvar brenndu 
þrisvar borna, 
oft, ósjaldan; 
þó hún enn lifir. 

Heiði hana hétu, 

hvar er til húsa kom, 

völu velspáa, 

vitti hún ganda; 

seið hún, hvar er hún kunni, 

seið hún hugleikin, 

æ var hún angan 

illrar brúðar. 


23. Þá gengu regin öll 
á rökstóla, 
ginnheilög goð, 
og um það gættust, 


22 . 



við hvern lið. Það hefur 
verið hlutverk nornanna 
að marka þannig aldur 
manna (sjá M. o. M. 1951 
bls. 81 o. áfr.); leggja: 
ákvarða; aldir; menn; ör- 
lög seggja (manna) er 
viðurlag við lög. 


21. fólkvig: fólkorusta, 
stórorusta. Hér er senni- 
lega ekki verið að tala um 
víg Gullveigar, heldur 
stórorustu, er af því 
leiddi, þ. e. Vanastríðið; 
Gullveig: persónugerving 
gullsins, máttur gullsins 
í konulíki (veig: kraftur); 
geirum studdu: lögðu svo 
mörgum spjótum úr öll- 
um áttum, að hún gat 
ekki fallið, en var þó rek- 
in i gegn; Hár: Óðinn. 


22. Heiður: Gullveig aft- 
urgengin. Hún er kölluð 
völva og virðist vera kom- 
in frá vönum; velspár: 
spávís; vitta: magna; 
gandur: göngustafur not- 
aður til galdra eða spá- 
sagna; seið, þt. af síða: 
fremja seið; hugleikin: 
frá sér numin, í leiðslu; 
angan: yndi, eftirlæti; 
illrar brúðar: illra kvenna 
almennt eða þursameyj- 
anna þriggja ( brúður er 
hér heildstætt). 

23. gjalda afráð: verða 
fyrir tjóni, þola bótalaust 
þann skaða, sem Gullveig 
olli þeim; eiga gildi: 


- 80 - 
























hvort skyldu æsir 
afráð gjalda 
eða skyldu goðin öll 
gildi eiga. 

24. Fleygði Óðinn 

og í fólk um skaut, 
það var enn fólkvíg 
fyrst í heimi; 
brotinn var borðveggur 
borgar ása, 
knáttu vanir vígspá 
völlu sporna. 

25. Þá gengu regin öll 
á rökstóla, 
ginnheilög goð, 

og um það gættust, 
hverjir hefði loft allt 
lævi blandið 
eða ætt jötuns 
Óðs mey gefna. 

26. Þór einn þar vó 
þrunginn móði, 

— hann sjaldan situr, 
er hann slíkt um fregn. 
Á gengust eiðar, 
orð og særi, 
mál öll meginleg, 
er á meðal fóru. 


heimta bætur (af vön- 
um). Æsir tóku siSari 
kostinn og hófu styrjöld 
við vani. 


24. fleijgSi, þ. e. fleygði 
spjóti yfir óvinaherinn til 
að helga sér hann (sbr. 
Fornmannasögur V, 250) ; 
fólk: her; borðveggur: 

sliíðgarður; vígspá (tæk- 
isþágufall): með ófriðar- 
galdri; knáttu (hjálpar- 
Sögn) sporna: spornuðu, 
fóru yfir. 

Nú er eyða í frásögn 
kvæðisins, og má fylla 
hana eftir Gylfaginningu, 
42. kap. Jötunn, dulbúinn 
sem smiður, tekur að sér 
að reisa nýja borg fyrir 
æsi og skyldi fá Freyju, 
Sól og Mána að launum 
að ráði Lolta. En er smið- 
urinn hafði lokið verki 
sínu og æsir vissu, að 
hann var bergrisi, drap 
Þór hann í tryggðum. 

25. lie: svik; blandið, Ih. 
þt. af hlanda. Loftið er 
jjrungið af svikum Loka; 
Óðs mœr (hér eiginkona) : 
Freyja. 

26. móður: æsingur, reiði; 

á gengust eiðar: eiðar 
voru rofnir; eiðar, orð, 
særi, mál meginleg merk- 
ir allt hið sama og sýnir, 
hve mikla áherzlu skáldið 
hefur lagt á þetta atriði; 
meginleg: mikilvæg; á 

meðal fóru: höfðu farið 
milli smiðsins og goð- 
anna. 











27. Veit hún Heimdallar 
hljóð um fólgið 
undir heiðvönum 
helgum baðmi; 
á sér hún ausast 
aurgum fossi 
af veði Valföðurs. 

Vituð ér enn — eða hvað? 


28. Ein sat hún úti, 
þá er inn aldni kom 
yggjungur ása 
og í augu leit: 

Hvers fregnið mig? 

Hví freistið mín? 

Allt veit eg, Óðinn, 
hvar þú auga falt, 
í inum mæra 
Mímisbrunni. 

Drekkur mjöð Mímir 
morgun hverjan 
af veði Valföðurs. 

Vituð ér enn — eða hvað? 


29. Valdi henni Herföður 
hringa og men, 
fékk spjöll spakleg 
og spá ganda, 
sá hún vítt og um vítt 
urn veröld hverja. 


27. hún: völvan, sem flyt- 
ur kvæ'ðið. Ifún talar ým- 
ist um sjálfa sig í J. e ða 
3. persónu; hljóð: hlust 
lieyrn; fólgið: falið (hér): 
selt að veði; lieiðuanur 
helgur baðmur: askur 
Yggdrasils, vanur hinu 
hláa heiði himinsins, 
vegna þess hann nær upp 
úr skýjunum; á sér hún 
ausast aurgum fossi: hún 
sér á falla (úr Mímis- 
brunni) og vatni licnnar 
er ausið (á askinn) í aur- 
ugum fossi; veð Valföð- 
urs er auga Óðins, er hann 
seldi Mimi að veði fyrir 
vizku og liggur á botni 
brunnsins. Heimdallur 
virðist liafa látið htust 
sína eða heyrn í sama 
skvni. 

28. í þessari vísu segir 
völvan frá því, er Óðinn 
vakti hana upp fyrir 
löngu. Þá sagði hún hon- 
um frá dauða Baldurs og 
liefndum eftir hann. sitja 
úti, menn tíðkuðu útiset- 
ur til að leita spásagna; 
Yggjungur ása: sá, sem 
ber ugg um örlög ása, Óð- 
inn; og i augu leit, Óðinn 
nær valdi yfir völunni 
með því að vera fyrri til 
að horfa í augu henni; 
mjöður (hér): hið dýr- 
mæta vatn úr Mímis- 
brunni. 

29. Herföður: Óðinn; 

men: hálsmen; spjöll 

spakleg: spakleg fræði; 
spá ganda: spá, sem völv- 
an öðlast fyrir töframátt 
stafa sinna. Hvort tveggja 


84 ■ 



30 . Sá hún valkyrjur 
vítt um komnar, 
görvar að ríða 
til GoðjDjóðar; 

Skuld hélt skildi, 
en Skögul önnur, 
Gunnur, Hildur, Göndul 
og Geirskögul. 

Nú eru taldar 
nönnur Herjans, 
görvar að ríða 
grund valkyrjur. 


þetta öðlast hún við úti- 
setu. 

30. ualkgrjur: konur, sem 
Óðinn sendi um allan 
heim til að lcjósa val; 
gör: tilbúinn; Goðþjóð 
(<Gotþjóð): Gotar, menn; 
nönnur Herjans: dísir 
Óðins, valkyrjur. 


31. Eg sá Baldri 
blóðgum tívur, 
Óðins barni, 
örlög fólgin; 
stóð um vaxinn 
völlum hærri 
mjór og mjög fagur 
mistilteinn. 


31. blóðugur: vopnbitinn; 
tivur: goð; örlög fólgin: 
sköpuð örlög; völlum 
hærri bendir til þess, að 
skáldið hafi vitað, að 
mistilteinn var sníkju- 
jurt, sem óx á öðrum 
trjám, en ekki á jörðinm. 


32. Varð af þeim meiði, 
er mær sýndist, 
harmflaug hættleg, 
Höður nam skjóta. 
Baldurs bróðir var 
um borinn snemma, 
sá nam Óðins sonur 
einnættur vega. 


32. mœr: mjór; harm- 
flaug: skeyti, sem veldur 
harmi; Baldurs bróðir: 
Váli, sem Óðinn gat við 
Rindi til að hefna Bald- 
urs. 


85 










33. Þó hann æva hendnr 
né höfuð kembdi, 
áður á bál um bar 
Baldurs andskota; 

en Frigg um grét 
í Fensölum 
vá Valhallar. 

Vituð ér enn — eða hvað? 

34. Þá kná Váli 
vígbönd snúa, 
heldur voru harðger, 
höft úr þörmum. 

35. Flaft sá hún liggja 
undir Hveralundi, 
lægjarns líki 
Loka áþekkjan. 

Þar situr Sigyn 
þeygi um sínum 
ver vel glýjuð. 

Vituð ér enn — eða hvað? 

36. Á fellur austan 
um eiturdala 
söxum og sverðum, 

Slíður heitir sú. 

37. Stóð fyr norðan 
á Niðavöllum 
salur úr gulli 
Sindra ættar; 


33. þó er þátið af þvo; 
Baldurs andskoti: bani 
Baldurs: Höður; Fensal- 
ir: bústaður Friggjar; vá: 
hætta, voði; vá Valhallar 
er dauði Baldurs, 

34. Váli er leiðrétting fyr- 
ir Vála; kná er hjálpar- 
sögn, kná snúa: snýr; vig- 
bönd: drápsfjötur, fjötur, 
sem endist til dauða; 
höft: bönd, fjötrar; úr 
þörmum. í Gylfaginningu 
50 segir, að Lolti væri 
bundinn með þörmum 
Nara eða Narfa, sonar 
sins. 

35. haftur: bandingi; 
Hveralundur er staður- 
inn, þar sem Loki var 
bundinn. Líklegt er að 
hver sé hér í íslenzku 
merkingunni og hafi 
menn liugsað sér staðinn 
mjög óhugnanlegan, ó- 
blómlegan lund hjá vell- 
andi brennisteinshveruin; 
áþekkjan líki iœgjarns 
(lævíss) Loka: líkan 
Loka, þ. e. Loka sjálfan; 
Sigyn var kona Loka; 
þeygi: ekki; ver: eigin- 
maður; glýjuð: glöð. 

36. austan, þ. e. úr Jötun- 
heimum; eiturdalir: is- 
kaldir dalir; söxum og 
sverðum, þessi á ber söx 
og sverð, eins og aðrar ár 
bera jaka; Slíður (hin 
ægilega) verður á vegi 
illra manna á ferð til hel- 
heima. 

37. Niðavetlir: liinir nið- 
dimmu vellir; salur 
Sindra œttar: salur dverga 
(Sindri er dvergsheiti); 


























en annar stóð 
á Ókólni 
bjórsalur jötuns, 
en sá Brimir heitir. 

38. Sal sá hún standa 
sólu fjarri 
Náströndu á, 
norður horfa dyr. 
Féllu eiturdropar 
inn um ljóra, 
sá er undinn salur 
orma hryggjum. 


Ókólnir: land, þar sem 
aldrei kólnar; Brimir er 
nafn jötunsins, sem á sal- 
inn. 


38. Náströnd er einhvers 
staðar í helheimi; horfa: 
snúa; eiturdropar getur 
þýtt hvort sem er: drop- 
ar af eitri eða iskaldir 
dropar; undinn: ofinn, 
fléttaður. Gert mun ráð 
,fyrir, að ormarnir séu lif- 
andi. 


39. Sá hún þar vaða 
þunga strauma 
menn meinsvara 
og morðvarga 
og þann er annars glepur 
eyrarúnu. 

Þar saug Niðhöggur 
nái framgengna, 
sleit vargur vera. 

Vituð ér enn — eða hvað? 


39. meinsuari (lo.): sá, 
sem sver rangan eið; eyra- 
rúna: sú, sem talar laun- 
mál í eyra manns, unn- 
usta, eiginkona; Niðhögg- 
ur: hinn dimmi dreki frá 
Niðafjöllum (sbr. 67. 
vísu); vargur (hér): Nið- 
höggur; ver: maður. 


40. Austur sat in aldna 
í Járnviði 
og fæddi þar 
Fenris kindir. 

Verður af þeim öllum 
einna nokkur 


40. in aldna, þ. e. tröll- 
kona; járnviður: frum- 
skógur, myrkviður; Fenr- 
is (Fenrisúlfs) kindir: 
úlfar; einna nokkur: einn 
sérstakur; tjúgari: sá, sem 
rífur til sín og grandar. 









tungls tjúgari 
í trölls hami. 

41. Fyllist fjörvi 
feigra manna, 
rýður ragna sjöt 
rauðum dreyra. 

Svört verða sólskin 
um sumur eftir, 
veður öll válynd. 

Vituð ér enn — eða hvað? 

42. Sat þar á haugi 
og sló hörpu 
gýgjar hirðir, 
glaður Eggþér; 
gól um honum 
í galgviði 
fagurrauður hani, 
sá er Fjalar heitir. 

43. Gól um ásum 
Gullinkambi, 
sá vekur hölda 
að Herjaföðurs; 
en annar gelur 
fyr jörð neðan 
sótrauður hani 
að sölum Heljar. 

44. Geyr Garmur mjög 
fyr Gnipahelli, 


41. fjör: likami eða blóð; 
feigur: dauður; rýður 

ragna sjöt (bústaði goð- 
anna, himininn) rauðum 
dreyra (blóði): últurinn 
spýr blóðinu, svo að loft- 
ið verðurdreyrrautt; suört 
uerða sólskin. Þessi orð 
þykja benda til þess, að 
skáldið bafi þekkt eldgos 
og öskufall. í vísunni er 
lýst fyrirboða ragnaraka; 
vátynd: hættuleg. 


42. Um Eggþé er ekkert 
frekar vitað né um han- 
ana í þessari vísu oghinni 
næstu, en eðlilegt er, að 
smali sitji á haugi. Gýg- 
urin (tröllkonan) er ef 
til vill hin sama og in 
aldna, er situr í járnviði. 
Hirðir hennar er senni- 
lega jötunn; galgviður er 
sennilega blótlundur, þar 
sem menn voru hengdir í 
greinunum eða gaglviður: 
gnæfandi tré. 

43. Gullinkambi er han- 
inn í Valhöll; höldar: 
menn (hér _ einherjar); 
Herjaföður: Óðinn. 

44. Hér er lokið frásögn 
völunnar um fortíðina. I 
þessari vísu er lýst nú- 
tíðinni, en í næstu vísu 
hefst spáin. geyja: gelta; 
Garmur er talinn æðstur 
hunda í Grímnismálum 
44, og í Gylfaginningu 51 
er hundurinn Garmur lát- 
inn berjast við Týiragna- 
rökum. En líklegt þykir, 



festur mun slitna, 
en freki renna. 

Fjöld veit hún fræða, 
fram sé eg lengra 
um ragnarök 
römm sigtíva. 

45. Bræður munu berjast 
oo- að bönum verðast, 

ö 

munu systrungar 
sifjum spilla; 
hart er í heimi, 
hórdómur mikill, 
skeggöld, skálmöld, 
skildir eru klofnir, 
vindöld, vargöld, 
áður veröld stevpist, 
mun engi maður 
öðrum þyrma. 

46. Leika Míms synir, 
en mjötuður kyndist 
að inu galla 
Gjallarhorni. 

Hátt blæs Heimdallur, 
horn er á lofti, 
mælir Óðinn 
við Míms höfuð. 

47. Skelfur Yggdrasils 
askur standandi, 


•c 


að upphaflega sé Garm- 
ur aðeins annað nafn á 
Fenrisúlfi; festur: festi 
eða fjötur, sem úlfurinn 
var bundinn með; freki: 
úlfur (hér): Fenrisúlfur; 
renna: lilaupa; ragna rök: 
örlög goða, oft notað um 
heimsendi; sigtívar: her- 
goð, hin sigursælu goð. 

45. bani: banamaður; 
systrungar: systrasynir; 
sifjum spilla: spilla 

frændsemi eða tengdum 
með fjandskap; skeggöld 
= skeggjöld (af skeggja: 
öx): vígöld; skálmöld (af 
skálm: sverð): ófriðar- 
öld; vargöld: úlfaöld. Þeg- 
ar þjóðfélagið er í upp- 
lausn, æða úlfar yfir 
byggðir manna. 


46. Fyrri hluti vísunnar 
er mjög torskýrður. Míms 
synir eru ókunnir; mjöt- 
uður: örlagadómur, tor- 
tíming; lcyndast, ef til vill 
sama og kynnast: vera 
kynntur; gallur: hvellur; 
Gjallarhorn: blásturshorn 
Heimdallar; Mims höfuð, 
sjá einkum Gylfaginningu 
15 og Ynglinga sögu 4. 


47. ymja: stynja; jötunn, 
líklega er átt við Loka. 
Hann losnar i landskjálfta 


-90 


91 










ymur ið aldna tré, 
en jötunn losnar. 
Hræðast allir 
á helvegum, 
áður Surtar þann 
sefi um gleypir. 

48. Hvað er með ásum? 

Hvað er með álfum? 
Gnýr allur Jötunheimur, 
æsir eru á þingi, 
stynja dvergar 

fyr steindurum, 
veggbergs vísir. 

Vituð ér enn — eða hvað? 

49. Geyr nú Garmur mjög 
fyr Gnipahelli, 

festur mun slitna, 
en freki renna, 
fjöld veit hún fræða, 
fram sé eg lengra 
um ragnarök 
römm sigtíva. 

50. Hrymur ekur austan, 
hefist lind fyrir, 
snýst Jörmungandur 

í jötunmóði. 

Ormur knýr unnir, 
en ari hlakkar, 


þeim, sem hér er lýst • 
d helvegum: í riki Heljar; 
Surtar sefi (frændi): eld' 
ur; þanri: askinn. 


48. veggbergs vísir: kunn- 
ugir i klettabeltum. 


50. Hrymur: (sem er 
hrumur af elli): jötunn; 
hefist lind fyrir: hefur 
skjöld fyrir sér; lind: 
skjöldur úr lindiviði; 
Jörmungandur (hinn 
mikli stafur): Miðgarðs- 
ormur; knýja: lemjajari.’ 
örn; Niðfölur (senni- 
lega) : Niðhöggur; Nagl- 


slítur nái Niðfölr, 
Naglfar losnar. 

51. Kjóll fer austan, 
koma munu Múspells 
um lög lýðir, 

en Loki stýrir. 

Fara fíflmegir 
með freka allir, 
þeim er bróðir 
Býleists í för. 

52. Surtur fer sunnan 
með sviga lævi, 
skín af sverði 

sól valtíva. 

Grjótbjörg gnata, 
en gífur rata, 
troða halir helveg, 
en himinn klofnar. 

53. Þá kemur Hlínar 
harmur annar fram, 
er Óðinn fer 

við úlf vega, 
en bani Belja 
bjartur að Surti; 
þá mun Friggjar 
falla angan. 

54. Geyr nú Garmur mjög 
fyr Gnipahelli, 


far: skip, sem gert var af 
óskornum nöglum dauðra 
manna. 

51. kjóll: skip (hér Nagl- 
far); múspell kemur fyr- 
ir í þýzkum kvæðum og 
merkir heimsendi, en tal- 
ið er, að norrænir menn 
hafi skilið orðið þannig, 
að Múspell væri jötunn, 
er ylli heimsslitum; um 
lög: yfir sæ; fíflmegir: 
jötnar; freki: úlfur (liér 
Feririsúlfur); bróðir Bý- 
léists er venjulega talið 
að merki Loka; Býleist- 
ur: sem fer yfir byggðir. 

52. Surtur: eldjötunn, að- 
alandstæðingur goðanna i 
ragnarökum; sviga (við- 
ar) lœ (grand) : eldur; 
sót skín af sverði valtíva 
(ása): sverð goðanna skín 
eins og sól. Þetta mun 
vera sverð Freys, er hann 
lét af hendi til að fá 
Gerðar (sbr. Skírnismál), 
en liefur svo komizt í 
hendur jötna; gnata: rek- 
ast á; gífur: tröll; hrata: 
hrasa; troða halir helveg: 
menn farast. 

53. Hlín: Frigg. Hinn 
fyrri harmur hennar er 
dauði Baldurs; bani 
Belja: Freyr. Snorri seg- 
ir, að hann hafi drepið 
Belja jötun með hjartar- 
horni, af því hann var 
sverðlaus, eftir að hann 
fékk Gerðar; Friggjar 
angan (yndi): Óðinn. 










festur mun slitna, 
en freki renna. 


55. Þá kemur inn mikli 
mögur Sigföður, 

Víðar, vega 
að valdýri. 

Lætur hann megi Hveðrungs 
mundum standa 
hjör til hjarta, 
þá er hefnt föður. 


55. mögur (sonur) Sigföð- 
ur (Óðins): Viðar; val- 
dýr: hrædýr: Fenrisúlfur; 
mögur Hveðrungs (Loka): 
úlfurinn; mundum: með 
höndum. Viðar tvíhendir 
sverðið; hjör: sverð. 


56. Gín loft yfir 
lindi jarðar. 

Gapa ýgs kjaftar 
orms í hæðum. 

Mun Óðins son 
eitri mæta 
vargs að dauða 
Víðars niðja. 

57. Þá kemur inn mæri 
mögur Hlóðynjar, 
gengur Óðins sonur 
við orm vega, 
drepur hann af móði 
Miðgarðs véur, 

— munu halir allir 
heimstöð ryðja; — 
gengur fet níu 
Fjörgynjar bur 


56. Þessi vísa, sem Jón 
Helgason hefur nýlega les- 
ið fyrstur manna, stend- 
ur í Hauksbók í stað síð- 
ustu visu, sem er í Kon- 
ungsbók; gína: gapa; 
lindi (belti) jarðar: Mið- 
garðsormur; ýgur: ægi- 
legur; Óðins sonur: Þór; 
eitri er leiðrétting fyrir 
ormi; vargs (hér): Mið- 
garðsorms; Víðars niðjar 
(ættingjar): goðin. 

57. mögur Hlóðynjar 
(Jarðar): Þór; orm er 
leiðrétting fyrir úlf; 
drepa: slá; Miðgarðs véur 
(verndari): Þór; heim- 
stöð ryðja: tæma hinn 
byggða heim; Fjörgynjar 
(Jarðar) bur (sonur): 
Þór; neppur (sbr. fjör- 
neppur): að þrotum kom- 
inn, feigur; naður: orm- 
ur; níðs ókviðinn er leið- 
rétting fyrir níðs ókvíðn- 
um, sem getur tæplega átt 
við orminn. 






















neppur frá naðri 
níðs ókvíðinn. 

58. Sól tér sortna, 
sígur fold í mar, 
hverfa af himni 
heiðar stjörnur. 

Geisar eimi 

við aldurnara, 
leikur hár hiti 
við himin sjálfan. 

59. Geyr nú Garmur mjög 
fyr Gnipahelli, 

festur mun slitna, 
en freki renna. 

60. Sér hún upp koma 
öðru sinni 

jörð úr ægi 
iðjagræna. 

Falla fossar, 
flýgur örn yfir, 
sá er á fjalli 
fiska veiðir. 

61. Finnast æsir 
á Iðavelli 

og um moldþinur 
máttkan dæma 
og minnast þar 
á megindóma 


£ 


58. tér (hjálparsögn) 
sortna: sortnar; mar- 

sjór; eimi: eldur; aldur- 
nari: (nari , skylt næra) : 
eldur eða askur Yggdras- 
ils; hiti: eldur. 


60. öðru sinni, sbr. 4. 
vísu; œgir: sjór. 


61. motdþinur: Miðgarðs- 
ormur, sem gyrðir jörð- 
ina eins og þinur (þinull: 
strengur í neti) ; dœma: 
tala; megindómar: höf- 
uðviðburðir; Fimbultýr: 
Óðinn. 


h A JWk 











og á Fimbultýs 
fornar rúnar. 

62. Þar munu eftir 
undursamlegar 
gullnar töflur 
í grasi finnast, 
þær er í árdaga 
áttar höfðu. 


65. Sal sér hún standa 
sólu fegra, 
gulli þaktan 
á Girnlé. 

Þar skulu dyggvar 
dróttir byggja 


62. eftir: aftur; gullnar 
töflur , sbr. 8. vísu; tafla: 
hlutur, sem teflt var með- 
i árdaga: í upphafi tím- 
ans; áttar höfðu, frum- 
lagið æsir er undirskilig. 

63. böls mun alls batna: 
nú mun bætt verða fyrir 
allt, sem þolað hefur ver- 
ið að ósekju, og ekkert 
böl verða framar til í 
heiminum; Hrofts (Óð- 
ins) sigtóftir (bardaga- 
tóftir): tóttir Valhallar; 
valtívar: hergoð. í papp- 
írshandriti frá 17. öld er 
þessi lína: vé valtiva 
(hina helgu bústaði goð- 
anna) og kemur það het- 
ur heim við efni kvæðis- 
ins. 

64. kná (hjálparsögn) 

kjósa: kýs; hlaut: fórnar- 
hlóð notað til spásagna; 
hlautviður: blótspónn; 

kjósa hlautvið: fella blót- 
spón. Það var ævaforn 
siður, að menn leituðu 
sér frétta um örlög sín 
með því að strá merktum 
tréhútum (blótspónum) á 
hvíta voð. Síðan tók sá, 
er blótið framdi, upp ein- 
hverja þrjá spæni og réð 
fréttina af merkjum þeim, 
sem á þá voru skorin. 
(Sjá Tacitus: Germania 
10); bur: sonur; bræðra 
tveggja, þ. e. Baklurs og 
Haðar; vindheimur: liim- 
inn. 

65. salur: höll; Gimlé 
merkir eldhlé. Þetta land 
var svo hátt uppi á himni, 
að Surtarlogi náði eltki 
að granda því; dyggur: 
trúr, góður; dróttir: 


63. Munu ósánir 
akrar vaxa, 

böls mun alls batna, 
Baldur mun koma. 

Búa þeir Höður og Baldur 
Hrofts sigtóftir, 
vel valtívar. 

Vituð ér enn — eða hvað? 

64. Þá kná Hænir 
hlautvið kjósa 
og burir byggja 
bræðra tveggja 
vindheim víðan. 

Vituð ér enn — eða hvað? 



og um aldurdaga 
yndis njóta. 

66. Þá kemur inn ríki 
að regindómi 
öflugur ofan, 

sá er öllu ræður. 

67. Þar kemur inn dimmi 
dreki fljúgandi, 
naður fránn, neðan 
frá Niðafjöllum; 

ber sér í fjöðrum, 

— flýgur völl yfir, — 
Niðhöggur nái. 

Nú mun hún sökkvast. 


menn; um aldurdaga: æv- 
inlega. 

66. inn ríki er einhver 
máttugur guð, sem skáld- 
ið hugsar sér, að verði 
æðstráðandi í hinum nýja 
heimi; regindómur er 
myndað af orðinu regin 
(goð) á sama hátt og 
konungdómur. Þessi vísa 
er aðeins í Hauksbók. 

67. Nú er spánni lokið, og 
völvan bendir Óðni á, að 
nú sé Niðhöggur að koma, 
en það er fyrirboði ragna- 

, raka. Inn dimmi dreki 
(vængjaður ormur) og 
naður (ormur) fránn 
(gljáandi) á hvorttveggja 
við Niðhögg; Niðafjöll: 
dimm fjöll, liklega í und- 
irhcimum; í fjöðrum: í 
vængjum; hún, þ. e. völv- 
an, sem hefur lokið spá 
sinni. 




99 

























































I. Gestaþáttur 

1. Gáttir allar, 
áður gangi fram, 
um skoðast skyli, 
um skyggnast skyli, 
því að óvíst er að vita, 
hvar óvinir 

sitja á fleti fyrir. 

2. Gefendur heilir. 

Gestur er inn kominn, 
hvar skal sitja sjá? 

Mjög er bráður, 

sá er á bröndum skal 
síns um freista frama. 

3. Elds er þörf, 

þeim er inn er kominn 

og á kné kalinn; 

matar og voða 

er manni þörf, 

þeim er hefir um fjall farið. 

4. Vatns er þörf, 

þeim er til verðar kernur, 


1. skoðast skyli — skyggn- 
ast skyli — um allar gátt- 
ir, áður gangi fram: lit- 
ast skal um í öllum dyr- 
um, áður cn inn er geng- 
ið; flet: bekkur (með- 
fram vegg). 


2. gefendur: veitendur, 
húsráðendur; sjá (áfn.): 
]>essi; bráðnr: bráðlátur; 
d bröndum. Uppbaflega 
eru brandar eldiviðar- 
blaði lijá arninum, en fær 
siðan merkinguna: svæð- 
ið fyrir framan arininn. 
Bæði í Noregi og á ís- 
landi cr til orðtækið: að 
sitja á bröndum, og þótti 
það heldur óvirðulcgt; 
freista frama: reyna bve 
mikill sómi honum sé 
sýndur, livar lionum. verði 
visað til sætis. 


4. verður: máltíð; þerra: 
þurrka; þjóðtöð: alúðleg- 
ar viðtökur; æði: hugar- 


102 


þerru og þjóðlaðar, 
góðs um æðis, 
ef sér geta mætti, 
orðs og endurþögu. 


far; vera þörf góðs œðis, 
orðs og endurþögu:]) arfn- 
ast hlýs viðmóts, að við 
hann sé rætt og þagað, 
þegar liann talar; endur- 
þaga: mótþögn, hljóð. 


5. Vits er þörf, 

þeim er víða ratar; 
dælt er heima hvað. 
Að augabragði verður, 
sá er ekki kann 
og með snotrum situr. 


5. rata: fei'ðast; dœlt: 
auðvelt; hvað: sérhvað, 
allt; að verða að auga- 
bragði: verða fyrir háðs- 
legu augnaráði, verða að 
háði og spotti; ekki 
(ófn.): ekkert; snotur: 
vitur. 


6. Að hyggjandi sinni 

skyli-t maður hræsinn vera, 
heldur gætinn að geði. 

Þá er horskur og þögull 
kemur heimisgarða til, 
sjaldan verður víti vörum, 
því að óbrigðra vin 
fær maður aldregi 
en manvit mikið. 


6. hyggjandi: vit; hrœs- 
inn: raupsamur; horskur: 
vitur; heimisgarður: bær, 
heimili; viti: vítaverð 
skyssa; óbrigður: traust- 
ur, öruggur. 


7. Inn vari gestur, 
er til verðar kemur, 
þunnu hljóði þegir, 
eyrum hlýðir, 
en augum skoðar; 
svo nýsist fróðra hver fyrir. 


7. þegja þunnu hljóði: 
þegja og hlusta gaum- 
gæfilega (sbr. þunnt er 
móðureyrað); nýsast fyr- 
ir: njósna, aðgæta um- 
hverfi sitt. 


8. Hinn er sæll, 
er sér um getur 


8. geta: fá, ná; líknstafir: 
samúð, gott umtal; ódœll: 
erfiður; eiga annars 









lof og líknstafi. 

Ódælla er við það, 
er maður eiga skal 
annars brjóstum í. 

9. Sá er sæll, 
er sjálfur um á 
lof og vit, meðan lifir; 
því að ill ráð 
hefir maður oft þegið 
annars brjóstum úr. 

10. Byrði betri 

ber-at maður brautu að 
en sé manvit mikið. 

Auði betra 

þykir það í ókunnum stað; 
slíkt er volaðs vera. 


11. Byrði betri 

ber-at maður brautu að 
en sé manvit mikið; 
vegnest verra 
vegur-a hann velli að 
en sé ofdrykkja öls. 


12. Er-a svo gott 
sem gott kveða 
öl alda sonum, 
því að færra veit 
er fleira drekkur, 
síns til geðs gumi 



brjóstum í: eiga undir 
öðrum. 


10. brautu að (eftir): á 
vegum úti (hér): á lífs- 
leiðinni; volaðs vcra: at- 
livarf hins volaða. 


11. vega velli að er hér 
sömu merkingar og bera 
brautu að ( vega: bera). 


12. kveða: segja, telja; 
alda synir: menn; þvi 
—- gumi: því að maður 
hefur því síður stjórn á 
skapi sínu, þvi meira sem 
hann drekkur. 



13 . Óminnishegri heitir 

s á er yfir öldrum þrumir; 
hann stelur geði guma. 
Þess fugls fjöðrum 
eg fjötraður vark 
í garði Gunnlaðar. 

14. Ölur eg varð, 
varð ofurölvi 

að ins fróða Fjalars. 

Því er öldur bezt, 
að aftur um heimtir 
hver sitt geð gumi. 

15. Þagalt og hugalt 
skyli þjóðans barn 
og vígdjarft vera; 
glaður og reifur 
skyli gumna hver, 
unz sinn bíður bana. 

16. Ósnjallur maður 
hyggst munu ey lifa, 
ef hann við víg varast; 
en elli gefur 

honum engi frið, 
þótt honum geirar gefi. 

17. Kópir afglapi, 

er til kynnis kemur, 
þylst hann um eða þrumir. 



13. óminnishegri: 
gleymsku fugl; öldur: öl- 
drykkja; þruma: híma. 
Skáldið líkir gleymskunni 
við fugl, sem svipti menn 
stjórn á skapi sínu; að 
vera fjötraður fjöðrum 
þess fugls: að gleyma sér; 
garður Gunnlaðar: Hnit- 
björg, heimkynni Gunn- 
laðar, sem geymdi skálda- 
mjöðinn (sjá Skáldskap- 
armál 5—6). 

14. Fjalar virðist vera 
faðir Gunnlaðar, en hann 

,er nefndur Suttungur í 
3. kvæði Hávamála; því 
er öldur bezt: það er 
skást við öldryltkju; 
heimta aftur geð sitt: 
verða aftur alls gáður. 

15. þagall: þögull; hugall: 
athugull, íhugull; þjóð- 
ann: konungur; gumna 
er ef. ft. af gumi: maður. 


16. ósnjallur: óvitur, 

heimskur (eða ragur); 
ey: alltaf; geir: spjót. 


17. kópa: glápa; kynni: 
heimsókn hjá kunningj- 
um; þyljast um: masa í 
sífellu; þruma: sitja kyrr 


■ 105 — 












Allt er senn, 

ef hann sylg um getur, 

uppi er þá geð guma. 

18. Sá einn veit, 
er víða ratar 

og hefir fjöld um farið, 
hverju geði 
stýrir gumna hver, 
sá er vitandi er vits. 

19. Haldi-t maður á keri, 
drekki þó að hófi mjöð, 
mæli þarft eða þegi; 
ókynnis þess 

vár þig engi maður, 

að þú gangir snemma að sofa. 

20. Gráðugur halur, 
nema geðs viti, 
etur sér aldurtrega; 
oft fær hlægis, 

er með horskum kemur, 
manni heimskum magi. 


og þögull; senn: j a f n - 
skjótt; sylgur: drykkur; 
uppi er þá geð guma 
merkir sennilega: þá læt- 
ur hann allt uppi, sem 
honum býr i brjósti. Sum- 
ir vilja þó taka uppi j 
merkingunni þrotið, búið. 

18. hefir fjöld um fariS: 
hefur farið víða; hverju 
geði stýrir: hvernig skapi 
er farinn; vitandi er vits: 
er með fullu viti. 

19. haldit maður á keri: 
maður á að láta kerið 
ganga áfram, þegar hann 
hefur bergt á miðinum. 
Drykkjarkerin voru látin 
ganga hringinn í sveita- 
drykkjum. En til voru 
einnig einmennings- og 
tvímenningsdrykkjur; 
mjöður: áfengur hunangs- 
drykkur; ókynni: ókurt- 
eisi; váa e-n e-s: lá e-m 
e-ð. 

20. vita geðs: gæta skyn- 
seminnar, halda mat- 
græðgi sinni í skefjum; 
aldurtregi: dauði; oft — 
magi: lieimskur maður 
verður sér oft til athlægis 
vegna matgræðgi sinnar, 
er hann kemur meðal vit- 
urra manna. 


21. Hjarðir það vitu, 
nær þær heim skulu, 
og ganga þá af grasi; 
en ósvinnur maður 
kann ævagi 
síns um mál maga. 


21. ósvinnur: óvitur, 

heimskur; œvagi: aldrei. 


■106 


22. Vesall maður 
og illa skapi 
hlær að hvívetna. 

Hittki hann veit, 
er hann vita þyrfti, 

að hann er-a vamma vanr. 

23. Ósvinnur maður 
vakir um allar nætur 
0 g hyggur að hvívetna; 
þá er móður, 

er að morgni kemur, 
allt er víl sem var. 

24. Ósnotur maður 
hyggur sér alla vera 
viðhlæjendur vini. 

Hittki hann finnur, 

þótt þeir um liann fár lesi, 
ef hann með snotrum situr. 

25. Ósnotur maður 
hyggur sér alla vera 
viðhlæjendur vini; 
þá það finnur, 

er að þingi kemur, 
að hann á formælendur fáa. 

26. Ósnotur maður 
þykist allt vita, 

ef hann á sér í vá veru. 
Hittki hann veit, 


22. hvivetna, þgf. af hvað- 
vetna: allt; er-a vamma 
vanur: er ekki án lasta 
(vammlaus). 


23. allt er vil sem var: öll 
mæða er sem áður. 


24. viðhlœjandi: sá, sem 
hrosir móti e-m; fár: hat- 
ur, reiði, lesa fár: tala 
illa um. 


25. að þingi: á mannamót. 


26. eiga sér veru í vá: 
eiga sér athvarf, þegar 
liætta steðjar að; kveða 
við: svara; freista: reyna 
kunnáttu e-s; firar: menn. 


107■ 










hvað hann skal við kveða, 
ef hans freista firar. 


27. Ósnotur maður, 

er með aldir kemur, 

það er bezt, að hann þegi. 

Engi það veit, 

að hann ekki kann, 

nema hann mæli til margt; 

veit-a maður, 

hinn er vætki veit, 

þótt hann mæli til margt. 

28. Fróður sá þykist, 
er fregna kann 
og segja ið sama. 

Eyvitu leyna 
megu ýta synir, 

því er gengur um guma. 

29. Ærna mælir, 

sá er æva þegir, 
staðlausu stafi; 
hraðmælt tunga, 
nema haldendur eigi, 
oft sér ógott um gelur. 

30. Að augabragði 

skal-a maður annan hafa, 
þótt til kynnis korni; 
margur þá fróður þykist, 


27. öld: menn, fólk; ekki 
(ófn.): ekkert; til: 0 f- 
vœtki: ekkert. 


28. fregna: spyrja; eyvitu 
])gf. af eyvit: ekkert; ýt- 
ar: menn; þvi er gengur 
um guma: þvi, sem mælt 
er um menn. 


29. œrinn: mikill; œva: 
aldrei; staðlausa: stað- 
leysa, markleysa; stað- 
lausu stafir: marklaus 
orð; hraðmælt tunga: 
málugur maður (hluti lát- 
inn tákna heild); hald- 
endur: þeir, sem gæta 
tungu sinnar; gala: tala, 
gala sér ógott: haka sér 
tjón með tali sínu. 

30. hafa að augabragði: 
gera gys að; þurrfjallur: 
með þurra húð, í þurrum 
fötum. 


e f hann freginn er-at 

og nái hann þurrfjallur þruma. 

31. Fróður þykist, 
sá er flótta tekur, 
gestur að gest hæðinn; 
veit-a görla, 
sá er um verði glissir, 
þótt hann með grömum glami. 


31. gestur liœðinn að gest, 
sá er tekur ftótta, þykist 
fróður: gestur, sem hefur 
hæðzt að öðrum gesti og 
flýr hann, þykist fróður 
(því að hann veit ekki 
nema hinn hafi reiðzt og 
geti orðið hættulegur); 
glissa: hlæja hæðnislega; 
gramur: reiður, fjand- 
samlegur; glama: glamra, 
gaspra, 


32. Gumnar margir 
erust gagnhollir, 
en að virði vrekast, 
aldar róg 
það mun æ vera, 
órir gestur við gest. 


32. erust: eru hvor öðrum; 
gagnhollir: hollir hvor 
öðrum (eða mjög hollir); 
virði, þgf. af verður: mál- 
tið; vrekast: deila hver 
við annan; aldar róg: 
fjandskapur meðal 

manna; óra: deila. 


33. Árliga verðar 

skyli maður oft fá, 
nema til kynnis komi: 
situr og snópir, 
lætur sem sólginn sé, 
og kann fregna að fáu. 


33. nema til kynnis komi: 
nema hann fari í heim- 
sókn til ltunningja (þá á 
liann að borða seint og 
vera mettur, þegar liann 
fer að heiman); snópa: 
mæna sníkjulega, snapa. 


34. Afhvarf mikið 
er til ills vinar, 
þótt á brautu búi, 
en til góðs vinar 
iiggja gagnvegir, 
þótt hann sé firr farinn. 


34. afhvarf: krókur, 

lykkja á leið; gagnvegur: 
beinasta leið; firr, mið- 
stig af fjarri; þótt hann 
sé firr farinn: þótt hann 
húi lengra í burtu. 


109 












35. Ganga skal, 
skal-a gestur vera 
ey í einum stað; 
ljúfur verður leiður, 
ef lengi situr 
annars fletjum á. 

36. Bú er betra, 
þótt lítið sé, 

halur er heima hver; 
þótt tvær geitur eigi 
og taugreftan sal, 
það er þó betra en bæn. 

37. Bú er betra, 
þótt lítið sé, 

halur er heima hver; 
blóðugt er hjarta, 
þeim er biðja skal 
sér í mál hvert matar. 

38. Vopnum sínum 
skal-a maður velli á 
feti ganga framar, 

því að óvíst er að vita, 
nær verður á vegum úti 
geirs um þörf guma. 


36. halur: (oftast) maður 
(hér): sinn eigin herra; 
taugreftur: reftur með 
taugum, tágum (i staS 
viSar); bœn: bónbjörg, 
betl. 


37. blóðugt er hjarta: e-m 
svíSur sárt. 


39. Fannk-a eg mildan mann 
eða svo matar góðan, 


39. mildur: gjafmildur, 
örlátur; matargóður: ör- 
látur á mat; að ei væri 



að ei væri þiggja þegið, 
eða síns fjár 
svogi [glöggvan], 
að leið sé laun, ef þægi. 

40. Fjár síns, 

er fengið hefir, 

skyli-t maður þörf þola; 

oft sparir leiðum, 

það er hefir ljúfum hugað, 

margt gengur verr en varir. 


biggja þegið: aS hann 
ætlaSist ekki til launa 
fyrir gjafir; svogi: ekki 
svo; glöggur: nízkur; 
svogi glöggvan: svo ó- 
nízkan; að leið séu laun 
ef þœgi: aS honum þyki 
leiSinlegt aS þiggja laun, 
ef hann fengi þau. 

40. þola þörf fjár síns: 
spara svo viS sig fé, aS 
það sé bagalegt; hugað, 
lh. þt. af hyggja: ætla; 
vara: gruna, búast við. 


41. Vopnum og voðum 
skulu vinir gleðjast, 
það er á sjálfum sýnst. 
Viðurgefendur og endurg. 
erust lengst vinir, 

ef það bíður að verða vel. 

42. Vin sínum 

skal maður vinur vera 
og gjalda gjöf við gjöf. 
Hlátur við hlátri 
skyli höldar taka, 
en lausung við lygi. 

43. Vin sínum 

skal maður vinur vera, 
þeim og þess vin; 
en óvinar síns 
skyli engi maður 
vinar vinur vera. 


41. gleðjast: gleSja hvor 
annan; það er á sjálfum 
sýnst: það sést bezt á 
þeim sjálfum (og minnir 

efendur á vináttuna) ; viðurgef- 
endur og endurgefendur: 
þeir, sem gefa á móti; 
erust: eru hvor öðrum; 
ef það bíður að verða vel: 
ef vinátta verður úr á 
annað borð. 

42. höldar: menn; taka 
(hér): gjalda; lausung: 
fals, óhreinskilni. 


43. en óvinar — vera: eng- 
inn maður ætti að vera 
vinur manns, sem er vin- 
ur óvinar hans. 












44. Veiztu, ef þú vin átt, 
þann er þú vel trúir, 
og vilt þú af honum gott geta, 
geði skaltu við þann blanda 
og gjöfum skipta, 
fara að finna oft. 

45. Ef þú átt annan, 
þann er þú illa trúir, 
viltu af honum þó gott geta, 
fagurt skaltu við þann mæla, 
en flátt hyggja 
og gjalda lausung við lygi. 

46. Það er enn um þann, 4 6 - glikur: líkur. 

er þú illa trúir 

og þér er grunur að hans geði, 
hlæja skaltu við þeim 
og um hug mæla; 
giík skulu gjöld gjöfum. 

47. Ungur var eg forðum, 
fór eg einn saman, 

þá varð eg villur vega; 
auðigur þóttumk, 
er eg annan fann, 
maður er manns gaman. 

48. Mildir, fræknir 
menn bezt lifa, 
sjaldan sút ala; 
en ósnjallur maður 


48. sút ala: vera áhyggju- 
fullur og kvitSinn; ugga: 
óttast, kvíða; sýtir — 
gjöfum: nízkur maður 

óttast gjafir (vegna þess 


44. veiztu (hér): vita 
skaltu; blanda geði við 
e-n: hafa að trúnaðar- 
manni. 


112 


uggir hotvetna, 

sýtir æ glöggur við gjöfum. 


að hann verður að endur- 
gjalda þær). 


49 . Voðir mínar 
gaf eg velli að 
tveim trémönnum; 
rekkar það þóttust, 
er þeir rift höfðu; 
neiss er nökkvinn halur. 

50. Hrörnar þöll, 

sú er stendur þorpi á, 
hlýr-at henni börkur né barr. 
Svo er maður, 
sá er manngi ann. 

Hvað skal hann lengi lifa? 

51. Eldi heitari 

brennur með illum vinum 
friður fimm daga, 
en þá slokknar, 
er inn sétti kemur, 
og versnar allur vinskapr. 

52. Mikið eitt 
skal-a manni gefa; 

oft kaupir sér í litlu lof; 
með hálfum hleif 
og með höllu keri 
fékk eg mér félaga. 


49. trémaður: mannslíkan 
úr tré. Um þessa tvo tré- 
menn hefur margt verið 
ritað og bent á hliðstæð- 
ur við þessa frásögn 
Hávamála i fornaldarsög- 
um og ævintýrum. Fæst- 
ir skýrendur hafa viljað 
fallast á tiigátu Bugges, 
að þessir tveir trémenn 
séu Askur og Embla (sjá 
Völuspá 17—18). En því 
er ekki að neita, að með 
þ'eirri skýringu kemur 
fram skemmtileg and- 
hverfa við frásögn Bibli- 
unnar um Adam og Evu 
(sjá 1. Mósebók 3. kap. 
10.—11. vers); rekkur: 
maður (hér): mikill mað- 
ur; rift: klæðnaður, föt; 
neiss: liiygðunarfuliur, 

feiminn; nökkvinn: nak- 


50. þöll: fura; þorp: iier- 
svæði, grýtt hæð; hlýr-at: 
hlúir ekki, skýlir ekki; 
manngi: enginn maður; 
livað: til hvers. 

51. friður (hér): vinátta. 

52. hleifur: brauðiileifur; 
hailt ker: ker, sem verður 
að balla, til Jiess að úr því 
fáist sopi, ekki fullt ker. 


113 










53. Lítilla sanda 
lítilla sæva 
lítil eru geð guma; 
því allir menn 
urðu-t jafnspakir; 
hálf er öld hvar. 


54. Meðalsnotur 
skyli manna hver, 
æva til snotur sé. 

Þeim er fyrða 
fegurst að lifa 

er vel margt vitu. 

55. Meðalsnotur 
skyli manna hver, 
æva til snotur sé; 

því að snoturs rnanns hjarta 
verður sjaldan glatt, 
ef sá er alsnotur, er á. 

56. Meðalsnotur 
skyli manna hver, 
æva til snotur sé. 

Örlög sín 

viti engi fyrir, 

þeim er sorgalausastr sefi. 

57. Brandur af brandi 
brenn, unz brunninn er, 
funi kveikist af funa; 
maður af manni 


53. Á fyrri hluta bessarar 
visu hafa komið f ram 
margar skýringar, og skal 
aðeins tveggja getið: 

a. lítil eru geð gu mai 
lítilla sanda, lítitla sæua: 
það eru litlir sandar og 
litlar öldur í mannssál- 
unum, það er smástreymt 
í þeim. 

h. lítilla sanda litilla 
sœua lítil eru geð guma: 
á litlum söndum litilla 
f jarða eru menn smáir og 
kotungslegir í hugsunar- 
hætti; hálfur: ófullkom- 
inn; Iwar: alls staðar. 

54. meðalsnotur: meðal- 
vitur; manna huer: sér- 
hvcr maður; œua: aldrei; 
til: of; fyrðar: menn; uel 
margt: hæfilega margt. 

55. alsnotur: mjög vitur. 


56. sorgalaus: áhyggju- 
laus; sefi: hugur. 


57. brandur: eldibrandur, 
viður til eldsneytis; kunn- 
ur: kunnugur eða vitur; 
en til dælskur af dul: en 
of heimskur af ómann- 
blendni. 


114 


I 


verður að máli kunnur, 
e n til dælskur af dul. 

58. Ár skal rísa, 
er annars vill 
fé eða fjör hafa. 

Sjaldan liggjandi úlfur 
lær um getur 
né sofandi maður sigur 


58. fjör: lif; lær: læri, 
(hér) : bráð; geta: fá. 


59 . Ár skal rísa, 

sá er á yrkjendur fáa, 
og ganga síns verka á vit. 
Margt um dvelur, 
þann er um morgun sefur. 
Hálfur er auður und hvötum. 


59. grkjendur: vinnu- 
menn; uerki: verk, starf; 
ganga á uit: vitja; hálfur 
—- huötum: hálfur auð- 
urinn er undir því kom- 
inn að vera hvatur (rösk- 
ur). 


60. Þurra skíða 

og þakinna næfra, 
þess kann maður mjöt, 
og þess viðar, 
er vinnast megi 
mál og misseri. 

61. Þveginn og mettur 
ríði maður þingi að, 
þótt hann sé-t væddur til 
Skúa og bróka 
skammist engi maður 

né hests in heldur, 
þótt hann hafi-t góðan. 


60. skíð: viður; þakinnu 
næfra: næfra til að þekja 
með; nœfur: viðarbörkur; 
mjöt: rétt mál; kunna 
mjöt e-s: kunna hif rétta 
mál e-s, vita hve mikið 
þarf af e-u; uinnast: end- 
ast; mál: ársfjórðungur. 


61. at þingi: á manna- 
mót; uæddur: klæddur. 

vel. 


115 






Snapir og gnapir, 
er til sævar kemur, 
örn á aldinn mar; 
svo er maður, 
er með mörgum kemur 
og á formælendur fáa. 

Fregna og segja 

skal fróðra hver, 

sá er vill heitinn horskur. 

Einn vita 

né annar skal, 

þjóð \ eit, ef þrír eru. 

Ríki sitt 

skyli ráðsnotra liver 
í hófi hafa. 

Þá hann það finnur, 
er með fræknum kemur, 
að engi er einna hvatastr. 

Orða þeirra, 
er maður öðrum segir, 
oft hann gjöld nm getnr. 

Mikilsti snemma 
kom eg í rnarga staði, 
en til síð í suma. 

Ö 1 var drukkið, 

sumt var ólagað; 

sjaldan hittir leiður í lið. 


62. sncipa: mæna eftir 
mat, snuSra; gnapa: 
tcygja fram höfuðið; ald- 
inn: gamall; mar: sjór. 


63. fregna: spyrja; lieit- 
inn: talinn; né: ekki. 


64. riki: vald, veldi; hafa 
ríki sitt í hófi: fara lióf- 
samlega með vald sitt; 
ráðsnotur: ráðsnjall, 

liygginn; engi er einna 
hvatastr: enginn er öll- 
um öðrum fremri að 
hvatleik. 


67. Hér og hvar 

myndi mér heim um boðið, 
e f þyrftag að málungi mat, 
eða tvö lær hengi 
að ins tryggva vinar, 
þar er eg hafða eitt etið. 

68 . Eldur er beztur 
með ýta sonum 
og sólar sýn, 
heilyndi sitt, 

ef maður hafa náir, 
án við löst að lifa. 

69. Er-at maður alls vesall, 
þótt hann sé illa heill. 
Sumur er af sonum sæll, 
sumur af frændum, 
sumur af fé ærnu, 
sumur af verkum vel. 


65. geta gjöld e-s: gjalda 
fyrir eittlivað. 

66. mikilsti (<mikils til): 
allt of; að hitta í lið er 
venjulega skýrt: að koma, 
þegar bezt stendur á. Lið- 
ur merkir þá liðamót, og 
er líking orðtaksins tek- 
in af manni, sem er að 
liöggva bráð. Aðrir telja, 
að síðasta orð vísunnar sé 
lið: öl. Að þeirri skýringu 
liefur lielzt verið fundið, 
að þrjú þung atkvæði 
megi ekki standa í sömu 
ljóðlínu. 


70. Betra er lifðum 
en sé ólifðum, 

ey getur kvikur kú. 

Eld sá eg upp brenna 

auðgum manni fyrir, 

en úti var dauður fyr durum. 

71. Haltur ríður hrossi, 
hjörð rekur handar vanur, 
daufur vegur og dugir. 
Blindur er betri 


67. ef þyrfta-g að mál- 
ungi (málum-gi) mat: ef 
ég þyrfti ekki mat á mál- 
um; inn tnjggi vinur 
(sagt í háði) : gestgjaf- 
inn. 


68. ýtar: menn; heityndi: 
heilsa, heilbrigði. 


69. alls vesall: að öllu 
leyti aumur. 


70. lifðum: lifandi; ey: 
alltaf; kvikur: lifandi; 
eld — durum er venjulega 
skýrt eitthvað á þessa 
leið: ég sá eld brenna 
í heimkynnum auðugs 
manns, en hann var dauð- 
ur úti fyrir dyrum. En 
hugsanlegt er líka, að 
dauður sé nafnorð í merk- 
ingunni: dauði (sjá M. O. 
V hls. 34—36). 

71. daufur vegur og dug- 
ir: heyrnarlaus berst og 
dugir til þess; nýtur 







en brenndur sé, 
nýtur manngi nás. 

72. Sonur er betri, 
þótt sé síð um alinn 
eftir genginn guma; 

Sjaldan bautarsteinar 
standa brautu nær, 
nema reisi niður að nið. 

73. Tveir eru eins herjar, 
tunga er höfuðs bani; 
er mér í héðin hvern 
handar væni. 

74. Nótt verður feginn, 
sá er nesti trúir, 
skammar eru skips rár; 
hverf er haustgríma; 
fjöld um viðrir 

á fimm dögum, 
en meira á mánuði. 

75. Veit-a hinn, 
er vætki veit, 

margur verður af aurum api. 
Maður er auðiour, 
annar óauðigur, 
skyli-t þann vítka vár. 

76. Deyr fé, 
deyja frændur, 


manngi nás: enginn hef- 
ur gagn af dauðum manni. 


72. sið — guma: fæddur 
seint, eftir dauða föður 
síns; bautarsteinn: upp- 
liár minnisvarði yfir lát- 
inn mann; niður: ættingi, 
afkomandi; niður að nið’: 
sonur eftir föður. 


73. eins herjar: í sama 
Iier; liéðinn: loðfeldur; er 
mér — vœni: ég á von á 
fjandsamlcgri hendi und- 
ir hverjum kufli. 


74. Samliengi línanna er 
óljóst. huerfur: hverfull, 
breytilegur; haustgríma: 
haustnótt; fjöld um uiðr- 
ir: það eru hreytileg veð- 
ur. 


75. uætki: ekkert; skilit 
I>ann vítka vár: eigi 
skyldi lasta þann (fá- 
tæka) fyrir þann galla. 


76. degr sjálfur ið sama: 
ég dey sjálfur sömuleiðis; 


dey r sjálfur ið sama; 
en orðstír 
deyr aldregi, 

hveim er sér góðan getur. 

77. Deyr fé, 

deyja frændur, 
deyr sjálfur ið sama. 

Eg veit einn, 

að aldrei deyr: 

dómur um dauðan hvern. 


78. Fullar grindur 

sá eg fyr Fitjungs sonum, 
nú bera þeir vonar völ; 
svo er auður 
sem augabragð, 
hann er valtastur vina. 

79 . Ósnotur maður, 
ef eignast getur, 

fé eða fljóðs munuð, 
metnaður honum þróast, 
en manvit aldregi, 
fram gengur hann drjúgt í dul. 

80. Það er þá reynt, 

er þú að rúnum spyr 
inum reginkunnum, 
þeim er gerðu ginnregin 


hveim (þgf. af hver) : sér- 
hverjum. 


77. dúmur (þeirra, sem 
eftir lifa): álit. 


78. grindur: kviar; Fitj- 
uhgs sgnir liafa veriðauð- 
ugir fjárbændur, fyrst 
þeir eiga fullar grindur 
fjár; vonarvölur: betli- 
stafur. 


79. fljóðs munúð: konu 
ást; dul: sjálfsblekking. 


80. reginkunnur: kominn 
frá goðunum; ginnregin: 
liin voldugu goð; fáa: 
mála; fimbulþulur: hinn 
mikli spekingur: Óðinn 






Og fáði fimbulþulur, (um orðið þulur, sjá nán- 

þá hefir hann bezt, ef hann þegir. 31 ’ ln ’ visu) ’ 


81. Að kveldi skal dag leyfa, 
konu, er brennd er, 
mæki, er reyndur er, 
mey, er gefin er, 
ís, er yfir kemur, 
öl, er drukkið er. 


81. leyfa: lof a , hrósa- 
brennd, hér er átt við líkl 
brennslu; mækir: sverð' 
gefin: gift. 


82. 1 vindi skal við höggva, 
veðri á sjó róa, 
myrkri við man spjalla; 
mörg eru dags augu. 

Á skip skal skriðar orka, 
en á skjöld til hlífar, 
mæki höggs, 
en mey til kossa. 


82. veður: byr; man: 
mær; á skip skal skrið- 
ar orka: Unýja skal skip 
til skriðar. 


83. Við eld skal öl drekka, 
en á ísi skríða, 
magran mar kaupa, 

en mæki saurgan, 
heima hest feita, 
en hund á búi. 

II. Fyrra dœmi Óðins. 

84. Meyjar orðum 
skyli manngi trúa 

né því, er kveður kona, 
því að á hverfanda hveli 


83. við eld: við arineld 
eða langelda á kvöldin; 
skríða: renna á sliíðum 
eða ísleggjum (sltautum); 
magran mar kaupa, af því 
liann er ódýrari, mar: 
hestur; saurgur: ryðugur; 
feita: fita; á búi: á úti- 
búi (andstætt heimabúi). 


84. á hverfanda hveli: á 
hjóli, sem snýst; þess 
vegna eru þær svo hverf- 
lyndar; brigð: hverflyndi, 
sviksemi; lagin (lh. þt. af 
leggja): lögð. 


120 


voru þeim hjörtu sköpuð, 
brigð í brjóst um lagin. 


85. Brestanda boga, 
brennanda loga, 
gínanda úlfi, 
galandi kráku, 
rýtanda svíni, 
rótlausum viði, 
vaxanda vogi, 
vellanda katli, 

86 . fljúganda fleini, 
fallandi báru, 
ísi einnættum, 
ormi hringlegnum, 
brúðar beðmálum 
eða brotnu sverði, 
bjarnar leiki 

eða barni konungs, 

87. sjúkum kálfi, 
sjálfráða þræli, 
völu vilmæli, 
val nýfelldum, 

88 . Akri ársánum 
trúi engi maður 

né til snemma syni, 

— veður ræður akri, 
en vit syni; 

hætt er þeirra hvort — 



121 






89. jór: hestur. 


89. bróðurbana sínum, 
þótt á brautu mæti, 
húsi hálfbrunnu, 
hesti alskjótum; 

— þá er jór ónýtur, 
ef einn fótur brotnar —, 
verði-t maður svo tryggur 
að þessu trúi öllu. 


90. Svo er friður kvenna, 
þeirra er flátt hyggja, 
sem aki jó óbryddum 
á ísi hálum, 
teitum, tvevetrum 
og sé tamur illa, 
eða í byr óðum 
beiti stjórnlausu, 
eða skyli haltur henda 
hrein í þáfjalli. 


90. friður: ást; óbryddur: 
án isbrodda; teitur: kát- 
ur, fjörugur; beita stjórn- 
lausu: snúa stýrislausu 
skipi upp i vindinn; 
henda: handsama, ná; 
hreinn: hreindýr; þáfjall': 
fjall, sem snjór er farinn 
að þiðna í. 


91. Bert eg nú mæli, 91. brigður: svikull. 

því að eg bæði veit, 
brigður er karla hugur konum; 
þá vér fegurst mælum, 
er vér flást hyggjum, 
það tælir horska hugi. 


92. Fagurt skal mæla 92. fría: biðja og elska. 

og fé bjóða, 
sá er vill fljóðs ást fá, 
líki leyfa 




A A 




122 



















ins ljosa mans, 
sá fær, er fríar. 


93. Ástar firna 

skyli engi maður 
annan aldregi. 

Oft fá á horskan, 
er á heimskan né fá, 
lostfagrir litir. 


93. ástar firna: ámæla 
fj'i'ir ást; lostfagrir litir: 
útlit svo fagurt, að það 
vekur losta. 


94. Eyvitar firna 

er maður annan skal, 

þess er um margan gengur guma. 

Heimska úr horskum 

gerir hölda sonu 

sá inn máttki munur. 


94. (sjá 28. vísu) er um 
margan gengur guma: 
sem kemur fyrir margan 
mann; hölda synir: menn; 
munur: ást. 


95. Hugur einn það veit, 
er býr hjarta nær, 
einn er hann sér um sefa; 
öng er sótt verri 
hveim snotrum manni 
en sér engu að una. 


95. einn er hann sér um 
sefa: einn er maðurinn 
með hug sinn; öng: eng- 
in; en sér engu aö una: 
en una sér ekki við neitt. 


96. Það eg þá reynda, 
er eg í reyri sat 
og vættag míns munar. 
Hold og hjarta 
var mér in horska mær; 
þeygi eg hana að heldur 


96. i reyri: í reyrrunni: 
reyri vöxnum stað; og 
vœttag míns munar: og 
beið eftir þeirri, sem ég 
unni; hold — mær: mær- 
in var mér svo kær sem 
mitt eigið hold og lijarta; 

hefig. þeijgi: Þó eígi ' 


—125 







97. Billings mey 

eg fann beðjum á 
sólhvíta sofa; 
jarls yndi 

þótti mér ekki vera 
nema við það lík að lifa. 


97. Billings mœr: dóttir 
Billings; beður: hvila- 
jarl: (hér) höfðingi, Óðl 
inn á við sjálfan sig; h'ic; 
líkami. 


98. „Auk nær aftni 
skaltu, Óðinn, koma, 
ef þú vilt þér mæla man; 
allt eru ósköp, 
nema einir viti 
slíkan löst saman.“ 


98. ef þú vilt þér mæla 
man: ef jm vilt festa þér 
konu; ósköp: sem stríðir 
gegn örlögum, óhæfa; ein- 
ir: hér er karlkyn haft i 
stað hvorugkyns; löstur 
merkir venjulega afbrot 
eða yfirsjón, en er hér 
haft um mök karls og 
konu. 


99. Aftur eg hvarf 
og unna þóttumk 
vísum vilja frá; 
hitt eg hugða, 
að eg hafa mynda 
geð hennar allt og gaman. 

100. Svo kom eg næst, 
að in nýta var 
vígdrótt öll um vakin, 
með brennandum ljósum 
og bornum viði, 

svo var mér vílstígr um vitaðr. 

101. Og nær morgni, 

er eg var enn um kominn, 
þá var saldrótt um sofin; 


99. unna vísum vilja frá: 
elska svo, að liggur við 
æði. 

100. vigdrótt: hermeun, 
(sem Billings mær hafði 
tilbúna til að ráðast á 
Óðin); með brennandum 
•— vitaðr. Óljóst er, hvern- 
ig þetta er hugsað, en hér 
skal aðeins nefnd skýring 
Magnúsar Olsens. Hann 
bendir á, að áður fyrr var 
björninn mjög áleitinn 
sums staðar í Noregi, og 
var þá á hverjum bæ 
ávallt tilbúinn þurr við- 
ur, sem kveikt var í til að 
reka hann burt, en Óðinn 
hefur ekki verið velkomn- 
ari en björninn á heimili 
Billings meyjar (M. O. V 
bls. 37—40); vilstígur: 
erfið, hættuleg leið; vit- 
aður: ákveðinn. 


grey eitt eg þá fann 
innar góðu konu 
bundið beðjum á. 

102. Mörg er góð mær, 
ef görva kannar, 
hugbrigð við hali; 
þá eg það reynda, 
er ið ráðspaka 
teygða eg á flærðir fljóð. 
Háðungar hverrar 
leitaði mér ið horska man, 
og hafða eg þess vætki vífs. 


III. Síðara dcemi Óðins. 

103. Heima glaður gumi 
og við gesti reifur, 
svinnur skal um sig vera, 
minnugur og málugur, 

ef hann vill margfróður vera, 
oft skal góðs geta, 
fimbulfambi heitir 
sá er fátt kann segja, 
það er ósnoturs aðal. 

104. Inn aldna jötun eg sótta, 
nú em eg aftur um kominn; 
fátt gat eg þegjandi þar. 
Mörgum orðum 

mælta eg í minn frama 
í Suttungs sölum. 



101. saldrótt: heimafólk; 
grey: tílt. 


102. görva: alveg, full- 
komlega; teygja á flærð- 
ir: lokka til fláttskapar; 
hafða — vifs: liafði ekk- 
ert af konunni. 


103. svinnur um sig: vit- 
ur að þvi er snertir hann 
sjálfan; málugur: ræð- 
inn; fimbulfambi: erki- 
lieimskingi; aðal: eðli, 
einkenni. 


104. Inn aldni jötunn er 
Suttungur; í minn frama: 
mér til gagns. 


126 


127 






105. Gunnlöð mér um ga£ 
gullnum stóli á 
drykk ins dýra mjaðar. 
111 iðgjöld 

lét eg hana eftir hafa 
síns ins heila hugar, 
síns ins svára sefa. 


105 Í 'ðgjöld: laun, endur- 
gjald; svar: þungur, erfið 
ur > áhyggjufullur. 


Háva ráðs að fregna 
Háva höllu í. 

Að Bölverki þeir spurðu, 
ef hann væri með böndum 


109. ins hindra dags: dag- 
inn eftir; Háua ráðs að 
fregna: að spyrja um liag 
Óðins; Böluerkur, svo 
nefndi Óðinn sig í þessari 
ferð; með böndum: til 
goðanna; sóa (oftast) : 
fórna, hlóta (hér senni- 
lega) : drepa. 


kominn 

eða hefði honiun Suttungr 

um sóið. 


106. Rata munn 

létumk rúms um fá 
og um grjót gnaga. 
Yfir og undir 
stóðumk jötna vegir, 
svo hætta eg höfði til 


106. Bati var nafar Óð- 
ins; gnaga: naga (hér) 
bora; jötna vegir: klettar 
(þar sem jötnar búa). 


110. Baugeið Óðinn, 

hygg eg, að unnið hafi; 
hvað skal hans tryggðum trúa? 
Suttung svikinn 
hann lét sumbli frá 
og grætta Gunnlöðu. 


110. baugeiður: eiður með 
höndina á helgum liring; 
Suttiing — frá: með svik- 
um náði hann drykknum 
(skáldamiðinum) frá 
Suttungi. 


107. Vel keypts hlutar 
hefi eg vel notið, 
fás er fróðum vant, 
því að Óðrerir 
er nú upp kominn 
á alda vé jaðars. 


107. vel keypts hlutar 
(leiðrétting fyrir litar ), 
þ. e. skáldamjaðarins; 
Oðrerir var ketill, seni 
skáidamjöðurinn var 
geymdur í; á vé alda jað- 
ars: til bústaðar mann- 
anna konungs (Óðins), til 
Valhallar eða Ásgarðs. 


108. Efi er mér á, 

að eg væra enn kominn 

jötna görðum úr, 

ef eg Gunnlaðar né nytag, 

innar góðu konu, 

þeirrar er lögðumk arm yfir. 

109. Ins hindra dags 
gengu hrímþursar 


IV. Loddfáfnismál. 

111. Mál er að þylja 
þular stóli á 
Urðarbrunni að. 

Sá eg og þagðag, 
sá eg og hugðag, 
hlýdda eg á manna mál. 

Um rúnar heyrða eg dæma, 
né um ráðum þögðu 
Háva höllu að, 

Háva höllu í 
heyrða eg segja svo: 

112. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
að þú ráð nemir, — 

njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 


111. þylja: mæla fram; 
þutarstóli á. Orðið þulur 
kemur fyrir sem virðing- 
arheiti, á dönskum rúna- 
steini, sem talinn er frá 
því um 800. Einnig eru 
þulir nefndir í íslenzkum 
fornbókmenntum. Nckkur 
hula er yfir hlutverki þul- 
arins í forneskju, en hann 
hefur óefað verið spek- 
ingur, fræðimaður eða 
skáld, er flutti mönnum 
mál sitt úr til þess gerðu 
sæti, er nefnt var þular- 
stóll; XJrðarbrunni að. 
Nokkur vafi er á, hvort 
þetta vísuorð á að fylgja 
línunum á undan eða eft- 
ir. Um Urðarbrunn sjá 
Völuspá 19; Háva höll: 
höll Oðins: Valhöll. 

112. Loddfáfnir er hvergi 
nefndur nema í IV. hluta 






nótt þú rís-at 

nema á njósn sér 

eða þú leitir þér innan út staðar. 

113. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
að þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
fjölkunnigri konu 
skal-at-tu í faðmi sofa, 
svo að hún lyki þig liðum. 


handritum er nefndu ; 
Loddfafmsmal. ^afn 
kvæðisins er dregið af 
l)ví að heilræðunum, se m 
flutt eru i kvæðinu, er 
beint til Loddfáfnis; 

] r staðar: gangir e r- 
índa þmna. 

113. lykja liðum: vefja 


114. Hún svo gerir, 
að þú gáir eigi 
þings né þjóðans máls; 
mat þú vilt-at 
né mannskis gaman, 
fer þú sorgafullr að sofa. 


115. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 115. eyrarúna: trúnaðar- 

að þú ráð nemir, - vinkona, unnusta. 

njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
annars konu 
teygðu þér aldregi 
eyrarúnu að. 


116. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 116. tíða: fýsa; fástu að 

en þú ráð nemir — virSi vel: bir s ðu Þ'S v e> 

. , ’ upp með mat. 

njota muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
á fjalli eða firði, 


130 - 



ef þig fara tíðir, 
fástu að virði vel. 

117. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur -: 
illan mann 

láttu aldregi 
óhöpp að þér vita, 
því að af illum manni 
fær þú aldregi 
gjöld ins góða hugar. 

118. Ofarla bíta 118. fjörlag: dauði. 

ea; sá einum hal 

orð illrar konu. 

Fláráð tunga 

varð honum að fjörlagi 

og þeygi um sanna sök. 

119. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 119. veiztu (bh.): vittu 

en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
veiztu ef þú vin átt, 
þann er þú vel trúir, 
farðu að finna oft, 
því að hrísi vex 
og hávu grasi 
vegur, er vætki treður. 

< 


■131 





120. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, - 
njóta muntu, e f þú nemur 
þérmunugóð, ef þú getur — 
góðan mann 

teygðu þér að gamanrúnum 
og nem líknargaldur, meðan 
þú lifir. 


120 . gamanrúnir■ 
skemmtilegar viðneð,, 
hknargaldur: galdu f u 

hjalpar öðrum. * 


121. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur 
þér munu góð, ef þú getur’- 
vin þínum 
ver þú aldregi 
fyrri að flaumslitum; 
sorg etur hjarta, 
ef þú segja né náir 
einhverjum allan hug. 


121. flaumslit ( a f 
gleði): vináttuslit 


122. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, - 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur’ - 
orðum skipta 
þú skalt aldregi 
við ósvinna apa, 


122. ósuinnur api: óvitur 
iieimskingi. 


123. því að af illum manni 
muntu aldregi 
goðs laun um geta. 


123. líknfastur: þokka- 
sæll. 


132 


en góður maður 
mun þig gera mega 
líknfastan að lofi. 


124. Sifjurn er þá blandað, 
hver er segja ræður 
einum allan hug; 
allt er betra 
en sé brigðum að vera; 
er-a sá vinur öðrum, er vilt 


124. sifjar merkir oftast 
mágsemd eða frændsemi, 
en virðist hér vera haft 
um náin andleg tengsl; 
en sé brigðum að vera: 
en að vera svikull; segja 
ailt: tala vilmæli. 


eitt seair. 

o 


125. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
þremur orðum senna 
skal-at-tu þér við verra mann; 
oft inn betri bilar, 
þá er inn verri vegur. 


125. bilci: láta undan; 
vega: berjast. 


126. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
skósmiður þú verir 
né skeftismiður, 
nema þú sjálfum þér sér; 
skór er skapaður illa 
eða skaft sé rangt, 
þá er þér böls beðið. 







127. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
hvar er þú böl kannt, 
kveð þú þér bölvi að 
og gef-at þínum fjándum frið. 


WIUL Qff . 

hvar, sem Jjú veizt af bölí 
(motgerð), hefndu I', s 
sem það sé þitt eigið b öh 


128. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njota muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur 
illu feginn 
ver þú aldregi, 
en lát þér að góðu getið. 


128. lát þér að góðu getig ■ 
lat þér lika vel hið góða’. 


129. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur -: 
upp líta 

skal-at-tu í orustu, 

- gjalti glíkir 

verða gumna synir, — 

síður þitt um heilli halir. 

130. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur -: 
ef þú vilt þér góða konu 
kveðja að gamanrúnum 


129. upp lita Skal-at-tu i 
orustu, síður þitt að heilli 
halir: líttu ekki upp í 0 r- 
ustu, svo að þú verðir 
ekki fyrir göldrum manna 
(þitt þig). Hér er 

greinilega ráð til að forð- 
ast illt augnaráð óvin- 
anna; verða gjalti glikir: 
yerða að gjalti, verða óð- 
j r (gjalt er dregið af 
írsku orði geilt = óð- 
ur). Orðasambandið að 
verða að gjalti er einnig 
notað í Vatnsdæla sögu 
(16. kap.) um menn, sem 
verða fyrir illu augna- 
ráði. 


og fá fögnuð af, 

fögru skaltu heita 

og láta fast vera; 

leiðist manngi gott, ef getur. 

131. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
varan bið eg þig vera 
og eigi of varan. 

Ver þú við öl varastur 
og við annars konu 
og við það ið þriðja, 
að þjófar né leiki. 


132. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur —: 
að háði né hlátri 
hafðu aldregi 
gest né ganganda. 


133. Oft vitu ógerla, 

þeir er sitja inni fyrir, 

hvers þeir eru kyns, er koma; 

er-at maður svo góður, 

að galli né fylgi, 

né svo illur, að einugi dugi. 


131. að þjófar né leiki: að 
þjófar leiki ekki lausum 
hala. 


132. gangandi: förumaður. 


133. einugi (einu-gi) : 
engu, duga einugi: verða 
engu að liði. 





134. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur’ 
að hárurn þul 
hlæ þú aldreoi, 

°ft er gott, það er gamlir kveða; 

oft úr skörpum belg 

skilin orð koma, 

þeirn er hangir með hám 

og skollir með skrám 

og váfir með vílmögum. 


gráhærðu,- 
skarpur: skorpinn; S Hll 
um; sltilmerkilegur, sky n ' 
samlegur; há: 
skoUa: lianga, dingl a i 
•sAra; slunnpjatla; váfa' 
<lingla; mcS vilmögnm er 
eðhlegast að hugsa sér að 
se dregið af orðinu vil 
mögur: erfiðismaður 

præll, þar sem það orð er 
kunnugt, þótt samhand 
orðanna sé ekki sem bezt 
Hins vegar Iiefur komið 
Iram sú tilgáta, að til 
hafi verið orðið vilmaqi■ 
helgur, sem hlcypir ' e r 
geymdur í. 


135. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 
njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur 
gest þú né geyja 

né á grind hrekir; 
get þú voluðum vel. 

136. Rammt er það tré, 
er ríða skal 
öilum að upploki; 
baug þú gef, 

eða það biðja mun 
þér læs hvers á liðu. 


ly5 - !l e !lja merkir venju- 
lega að gelta, en hér 
sennilega að hæðast að 
eða lirakyrða; hrekja á 
grincl: reka á dyr eða út 
fyrir hlið. 

1116. Merking þessarar 
vísu er óljós. rammt: 
sterkt; tré er liér senni- 
lega slagbrandur fyrir 
dyrum; ríöa (líklega): 
sveiflast, lyftast; öllum; 
hér er talið, að átt sé 
við beiningafólk; baugur: 
hringur (ef til vill aðeins 
brot úr hring eða önnur 
lítil gjöf); það vísar til 
öllum, og er þá átt við 
beiningafólk, ef sú skýr- 
ing er rétt; biöja — liðu: 
mun biðja ])ér allra meina 
á limi þina. 


137. Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, — 


H17. Þessi visa lýsir þjóð- 
trúarlækningum, og er 
niargt í hcnni 'óljóst (sjá 
Reichbon — Kjennerud: 
Lægeraadene i den ældre 



njóta muntu, ef þú nemur, 
þér munu góð, ef þú getur -: 
hvar er þú öl drekkir, 
kjós þú þér jarðar megin, 
því að jörð tekur við öldri, 
en eldur við sóttum, 
eik við abbindi, 
ax við fjölkynngi, 
höll við hýrógi, 

— heiftum skal mána kveðja, — 
beiti við bitsóttum, 
en við bölvi rúnar, 
fold skal við flóði taka. 


Edda, M. o. M. 1923). Hér 
skal aðeins gerð tilraun 
til að skýra einstök orð, 
en að öðru leyti vísað til 
áðurnefndrar ritgerðar. 
jarðarmegin: sá kraftur, 
sem býr í jörðinni, sbr. 
einnig 7. og 15. línu; abb- 
indi: harðlífi; höll: ylli- 
tré; liýróg: ósamkomulag 
á heimili; heiftum skal 
mána kveðja: heita skal 
á mánann gegn reiði ann- 
arra; beitir: ánamaðkur, 
(sem háfður er í beitu?) ; 
tíöl: einhvers konar sjúk- 
dómur, ef til vill af völd- 
um galdra (sbr. Egils sögu 
76. kap.). 


V. Rúnatal. 

Fjórar fyrstu vísur þessa kvæðis, sem segja frá sjálfsfórn Óðins, 
mynda sjálfstæða heild innan Hávamála. Um þær hefur margt verið 
rætt og ritað. Sophus Bugge (Studier over de nordiske Gude- og Helte- 
sagns Oprindelse) liélt því fram, að þessi sögn væri eftirlíking frá- 
sagnarinnar um Krist á krossinum í heiðnuin búningi. Nú telja fræði- 
menn yfirleitt óþarft að gripa til þeirrar skýringar, þar eð flest í 
henni sé slcýranlegt út frá heiðninni sjálfri. Nánasta liliðstæða við 
sjálfsfórn Óðins er frásögn Gautreks sögu (7. kap.) um dauða Víkars 
konungs, sem liengdur var á tré í káifsþörmum og stunginn reyr- 
spjóti og gefinn Óðni. Einnig hefur verið bent á líkingu við ung- 
mennavígslur, sem tíðkazt hafa með mörgum þjóðum. Einkum voru 
það töframenn og aðrir er þurftu á sérstökum hæfileikum að halda, 
sem urðu að leggja á sig harðar pislir, áður en þeim opinberaðist 
liinn mikli leyndardómur. Einn liðurinn í þessari vígslu var stundum 
sýndardauði þess, er vígður var. Hinn óreyndi æskumaður var látinn 
sýnast deyja, en í stað hans átti að rísa upp fullþroskaður maður, 
sem hafði þekkingu og vald á mörgum leyndum hlutum. Það er að 
minnsta kosti víst, að þessi sögn táknar ekki dauða Óðins, heldur 
upphaf að hinni miklu vizku hans. 







138. Veit eg, að eg hékk 
vindga meiði á 
nætur allar níu, 
geiri undaður 

og gefinn Óðni, 
sjálfur sjálfum mér, — 
á þeim meiði, 
er manngi veit, 
hvers hann af rótum renn. 

139. Við hleifi mig sældu 
né við hornigi; 
nýsta eg niður, 
nam eg upp rúnar, 
æpandi nam, 

féll eg aftur þaðan. 

140. Fimbulljóð níu 

nam eg af inum frægja syni 
Bölþorns, Bestlu föður, 
og eg drykk um gat 
ins dýra mjaðar, 
ausinn Óðreri. 

141. Þá nam eg frævast 
og fróður vera 

og vaxa og vel hafast, 
orð mér af orði 
orðs leitaði, 
verk mér af verki 
verks leitaði. 



138. vindga meiður: tré 
sein vindur leikur UItl ’ 
íiskur Yggdrasiis ( sjá ’ 
Völuspá 19); geiri undað- 
ur: særður spjóti. Geirinn 
Gungnir var vopn Óðins 
og með spjótkasti helg- 
uðu menn Óðni óvinalið 
sitt (sjá Völuspá 24). 


139. sœla: hressa; né - gi : 
né heldur; horn: drykkj- 
arliorn (hér): drykkur; 
nýsta eg niður: ég rann- 
sakaði niður fyrir mig, 
skyggndist um fyrir neð- 
an mig; nam eg upp rún- 
ar: ég tók rúnir upp. 


140. fimbulljóð: máttug 
ljóð; inn frœgi sonur Böl- 
þorns Bestlu föður hefur 
verið móðurbróðir Óðins, 
livi að móðir Óðins var 
Bestla, dóttir Bölþorns 
jötuns. Gizkað hefur ver- 
ið á, að þessi sonur Böl- 
þorns sé Mímir, þvi að 
Óðinn hlaut mikla vizku 
af honum, en faðerni 
Mímis er hverg'i nefnt; 
inn dýri mjöður, ausinn 
Óðreri er skáldamjöður- 
inn (sjá 107. vísu). 

141. frœvast: þroskast; 
vel hafast: dafna. 



142. Rúnar munt þú finna 
og ráðna stafi, 

mjög stóra stafi, 
mjög stinna stafi, 
e r fáði fimbulþulur 
og gerðu ginnregin 
og reist Hroftur rögna, 

143. Óðinn með ásum, 
en fyr álfum Dáinn, 
Dvalinn dvergum fyrir, 
Ásviður jötnum fyrir, 
eg reist sjálfur sumar. 

144. Veiztu, hve rísta skal? 
Veiztu, hve ráða skal? 
Veiztu, hve fáa skal? 
Veiztu, hve freista skal? 
Veiztu, hve biðja skal? 
Veiztu, hve blóta skal? 
Veiztu, hve senda skal? 
Veiztu, hve sóa skal? — 

145. Betra er óbeðið 
en sé ofblótið, 

ey sér til gildis gjöf; 
betra er ósent 
en sé ofsóið. 

Svo Þundur um reist 
fyr þjóða rök, 
þar hann upp um reis, 
er hann aftur um kom. 


142. ráðna stafi: rúna- 
stafi til að ráða; stóra og 
stinna er einkunn við 
stafi og bendir til, að þeir 
hafi verið kynngimagnað- 
ir; 5.—6. lina, sjá 80. 
vísu; reist þt. af rísta: 
rista; Hroftur er Óðins- 
heiti; rögn: goð. 


143. í þessari vísu virðist 
mælandinn ekki vera Óð- 
inn. Sögnin reist er um- 
sðgn fyrir allar linurnar. 


144. freista: reyna (rún- 
irnar); sóa: fórna, blóta. 


145. Þundur er Óðins- 
heiti; fyr þjóða rök: áður 
en örlög þjóða voru 

ákveðin; þai - kom vísar 

til þess, er Óðinn féll of- 
an úr trénu og reis upp 
aftur og kom til goða og 
manna. 







VI. Ljóðatal. 

146. Ljóð eg þau kann, 

er kann-at þjóðans kona 
og mannskis mögur. 
Hjálp heitir eitt, 
en það þér hjálpa mun 
við sökum og sorgum 
og sútum gervöllum. 


146. Ijóð: galdraljóð; 
áhyggja, hugarangur’. 


147. Það kann eg annað, 
er þurfu ýta synir, 
þeir er vilja læknar lifa, 


148. Það kann eg þriðja: 

ef mér verður þörf mikil 
hafts við mína heiftmögu 
eggjar eg deyfi 
minna andskota, 
bíta-t þeim vopn né velir. 


148. haft merkir venju- 
lega f.jötur, en hlýtur hér 
að j)ýða liindrun; heift- 
mögur: fjandmaður; and- 
skoti: andstæðingur, óvin- 

ur; völur: stafur (hér): 
vopn. 


149. Það kann eg ið fjórða: 
ef mér fyrðar bera 
bönd að boglimum, 
svo eg gel, 
að eg ganga má, 
sprettur mér af fótum fjötur 
en af höndum haft. 


149. boglimir: liendur o; 
fætur; gel nt. af gaia 
fremja galdur. 


150. Það kann eg ið fimmta 
ef eg sé af fári skotinn 
flein í fólki vaða, 


150. fári skotinn: skotinn 
af fjandskap eða heiftar- 
hug; fólk: herlið. 


flýgur-a hann svo stinnt, 

að eg stöðvig-a-g, 

ef eg liann sjónum um sék. 


151. Það kann eg ið sétta: 
ef mig særir þegn 

á rótum rás viðar, 

og þann hal, 

er mig heifta kveður, 

þann eta mein heldur en mig. 

152. Það kann eg ið sjöunda: 
ef eg sé hávan loga 

sal um sessmögum, 
brennr-at svo breitt, 
að eg honum bjargig-a-g; 
þann kann eg galdur að gala. 


151. að særa á rótum hrás 
viðar (hrás: ungs, safa- 
mikils) er óljóst. Helzt 
hafa menn reynt að skýra 
þetta með hliðsjón af frá- 
sögn Grettis sögu um rót- 
artréð, sem magnað var 
göldrum til að bana 
Gretti; kveðja heifta: 
reita til reiði, ögra til 
fjandskapar. 

152. sessmegir: menn, er 
sitja saman. 


153. Það kann eg ið átta, 
er öllum er 
nytsamlegt að nema: 
hvar er hatur vex 
með hildings sonum, 
það má eg bæta brátt. 


153. hildingur: konungur. 


154. Það kann eg ið níunda: 
ef mig nauður um stendur 
að bjarga fari mínu á floti, 
vind eg kyrri 
vogi á 

og svæfig allan sæ. 


154. ef mig nauður um 
stendur: ef mér er nauð- 
syn. 


141 








155. Það kann eg ið tíunda: 
ef eg sé túnriður 
leika lofti á, 

eg svo vinnk, 
að þær villar fara 
sinna heimhama, 
sinna heimhuga. 

156. Það kann eg ið ellefta: 
ef eg skal til orustu 
leiða langvini, 

und randir eg gel, 
en þeir með ríki fara 
heilir hildar til, 
heilir hildi frá, 
koma þeir heilir hvaðan. 

157. Það kann eg ið tólfta: 
ef eg sé á tré uppi 
váfa virgilná, 

svo eg ríst 
og í rúnum fák, 
að sá gengur gumi 
og mælir við mig. 

158. Það kann eg ið þrettánda: 
ef eg skal þegn ungan 
verpa vatni á, 

mun-at hann falla, 
þótt hann í fólk komi, 
hnígr-a sá halur fyr hjörum. 


155. túnriða: galdranorn 
sem fer i loftinu yfir h-ri’ 
um (tún er hér í m< S' 
ingunni hlað eða húsa- 
garður, eins og tíðkast* í 
norsku); villar — heim - 
hama: finna eklci aftur 
liami sína, (sem þaer hsft, 
skilið eftir). 8 


156. und randir eg gel: és 
gala (syng galdrasöngva) 
undir skjaidarrendur. 
Þessi lína hefur veriðbor- 
in saman við lýsingu Tac- 
itusar á vígljóðum germ- 
anskra hermanna: „Þeir 
bera skjölduna að munni 
sér, svo að raustin skelli 
á þeim og verði við það 
meginþung og miklu 
sterkari". (Germania 3. 
kap.); ríhi: vald, máttur; 
hildur: orusta; hvaðan: 
alls staðar að. 

157. virgilnár: lík, sem 
hangir í snöru, hengdur 
maður; fák: ég mála. 


158. verpa vatni á. Siður- 
inn að ausa nýfædd börn 
vatni, um leið og þeim 
var gefið nafn, var kunn- 
ur í Noregi og á íslandi 
fyrir kristnitöku; fólk 
(hér): orusta ; hjör: sverð. 


142 


159. skal —- fyrir: skal 
telja tíva (goð) fyrir 
fyrða liði (mönnum). 



159 . Það kann eg ið fjórtánda: 
ef eg skal fyrða liði 
telja tíva fyrir, 
ása og alfa 
e g kann allra skil, 
fár kann ósnotur svo. 

TfiG Það kann eg ið fimmtánda, 160. Þjóðreriv er annars 

10U / . ókunnur; Dellingur: hinn 

er gol Þjoðrerir bjarti, var faðir Dags (sjá 

dverffur fvr Dellings durum: Vafþrúðnismál 25); fyrir 

& ; , Deilings dyrum virðist 

afl gol hann asum, merkja við sólarupp- 

en álfum frama, komu. 

hyggju Hroftatý. 

161 Það kann eg ið sextánda: 161 - hu 0 í e o hverfi: ég 

... . sný liuga. 

ef eg vil ms svinna mans 
hafa geð allt og gaman, 
hugi eg hverfi 
hvítarmri konu, 
og sný eg hennar öllum sefa. 

162. Það kann eg ið sautjánda, 
að mig mun seint firrast 
ið manunga man. 

Ljóða þessa 
muntu, Loddfáfnir, 
lengi vanur vera; 
þó sé þér góð, ef þú getur, 
nýt, ef þú nemur, 
þörf, ef þú þiggur. 







163. er mig armi ver ■ sem 
kona). mÍS amÍ (ei ^n- 


163. Það kann eg hið átjánda, 
er eg æva kennig 
mey né manns konu, 

— allt er betra, 
er einn um kann; 
það fylgir Ijóða lokum, — 
nema þeirri einni, 
er mig armi ver 
eða mín systir sé. 

VII. 

164. Nú eru Háva mál kveðin 164. aiiþörf: m j ög 1)ör f. 
Háva höllu í, 

allþörf ýta sonum, 
óþörf jötna sonum; 
heill sá, er kvað, 
heill sá, er kann, 
njóti sá, er nam, 
heilir þeir, er hlýddu. 



Vafþrúðnismál 










Óðinn kvað: 

1. „Ráð þú mér nú, Frigg, 
alls mig fara tíðir 

að vitja Vafþrúðnis. 

Forvitni mikla 

kveð eg mér á fornum stöfum 
við þann inn alsvinna jötun.“ 

Frigg kvað: 

2. „Heima letja 

eg mynda Herjaföður 
í görðum goða; 
því að engi jötun 
eg hugða jafnramman 
sem Vafþrúðni vera.“ 

Óðinn kvað: 

3. „Fjöld eg fór, 
fjöld eg freistaða, 
fjöld eg reynda regin; 
hitt vil eg vita, 

hve Vafþrúðnis 
salakynni sé.“ 



1. mig — tíðir: mig l an g- 
ar ! Vafþrúðnir: sem er 
sterkur að vefja, flækja- 
fornir stafir: vitneskjá 
um fortíðina; við: í kapp- 
rœðu við; alsvinnur: 
mjög vitur. 


2. heima — goða: ég vil 
letja Herjaföður (Oðin) 
fararinnar og láta hann 
dvelja heima í görðum 
(hústöðum) goða; jafn- 
rammur: jafnsterkur; hér 
er átt við andlegan styrk 
í speki eða galdri. 


3. regin: goð. 



Frigg kvað: 

4. „Heill þú farir, 

heill þú aftur komir, 
heill þú á sinnum sér. 

Æði þér dugi, 

hvar er þú skalt, Aldaföður, 

orðum mæla jötun!“ 


4. á sinnum: á leiðinni; 
æði: vit; Aldaföður: fað- 
ir manna, Óðinn; orðum 
mæia: eiga viðræður við. 


5. Fór þá Óðinn 
að freista orðspeki 
þess ins alsvinna jötuns; 
að höllu hann kom, 
og átti íms faðir; 
inn gekk Yggur þegar. 


5. freista orðspeki: reyna 
vitsmuni; ímur er jötuns- 
heiti; íms faðir: jötunn 
(li’ér) : Vafþrúðnir; Ygg- 
ur: liinn ægilegi, Óðinn. 


Óðinn kvað: 

6. „Heill þú nú, Vafþrúðnir, 
nú em eg í höll kominn 
á þig sjálfan sjá. 

Hitt vil eg fyrst vita, 
ef þú fróður sér 
eða alsvinnur, jötunn." 


G. Óðinn er í gervi föru- 
manns og fær með því 
Vafþrúðni til að þreyta 
kappræðu. 


Vafþrúðnir kvað: 

7. „Hvað er það manna, 
er í mínum sal 
verpumk orði á? 

Ut þú né komir 

órum höllum frá, 

nema þú inn snotrasti sér.“ 


7. verpumk orði á: ég 
ávarpa; órum (efn.): vor- 
um; snotur: vitur. 


eC 


147 - 






Óðinn kvað: 

8. „Gagnráður eg heiti, 

nú enr eg af göngu kominn, 
þyrstur til þinna sala; 
laðar þurfi — 
hefi eg lengi farið — 
og þinna andfanga, jötunn.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

9. Hví þú þá, Gagnráður, 
mælist af gólfi fyrir? 

Farðu í sess í sal! 

Þá skal freista, 

hvor fleira viti, 

gestur eða inn gamli þulur.“ 

Óðinn kvað: 

10. „Óauðigur maður, 
er til auðigs kemur, 
mæli þarft eða þegi; 
ofúrmælgi mikil, 
hygg eg, að illa geti 

hveim er við kaldrifjaðan kemur. 

Vafþrúðnir kvað: 

11. „Segðu mér, Gagnráður, 
alls þú á gólfi vilt 
þíns um freista frama, 
hve sá hestur heitir, 

er hverjan dregur 
dag of dróttmögu.“ 


8. Gagnráður: sá, er ræð 
ur sigri. Óðinn dylur 
venjulega hið rétta naf n 
sitt, er hann er á ferða- 
lagi; löð: gestrisni; and 
föng: móttökur. 


9. þulur: speldngur ( s j á 
Hávamál 111); i„n gam ii 
þulur: Vafjnúðnir. 


10. illa geti: leiði af sér 
iilt; hueim er: hverjum 
sem; við: til móts við. 


11. freista frama: leita 
frægðar; dróttmegir: 

menn. 


Óðinn kvað: 

12. „Skinfaxi heitir, 
er inn skíra dregur 
dag um dróttmögu; 
hesta beztur 

þykir hann með Hreiðgotum; 
ey lýsir mön af mari. 


12. Hreiðgotar eða Reið- 
gotar er talið að merki 
upphaflega Austur-Gota, 
en er liér í miklu víðari 
merkingu, jafnvel um 
menn almennt; eg: alltaf; 
mön: fax; mar: liestur. 


Vafþrúðnir kvað: 

13. „Segðu það, Gagnráður, 
alls þú á gólfi vilt 
þíns um freista frama, 
hve sá jór heitir, 
er austan dregur 
nótt of nýt regin.“ 


13. jór: hestur. 


Óðinn kvað: 

14. „Hrímfaxi heitir, 
er hverja dregur 
nótt of nýt regin; 
méldropa fellir hann 
morgun hvern; 
þaðan kemur dögg um dala.“ 


14. méldropar: dropar, 
scm falla af járnméli 
hests. 


Vafþrúðnir kvað: 

15. „Segðu það, Gagnráður, 
alls þú á gólfi vilt 
þíns um freista frama, 
hve sú á heitir, 
er deilir með jötna sonum 
grund og með goðum.“ 



■149 





16. opinn: íslaus; um ald. 
urdaga: ævinlega. 


Óðinn kvað: 

16. „ífing heitir á, 

er deilir með jötna sonum 
grund og með goðum; 
opin renna 

hún skal um aldurdaga; 
verður-at ís á á.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

17. „Segðu það, Gagnráður, 
alls þú á gólfi vilt 
þíns um freista frama, 
hve sá völlur heitir, 

er finnast vígi að 
Surtur og in svásu goð.“ 


18. röst er ókunn vega- 
lengd; vitaður: ákveðinn. 


Vafþrúðnir kvað: 19. ge.ðspeki: vit, þekking. 

19. „Fróður ertu nú, gestur, 
far þú á bekk jötuns 
og mælumst í sessi saman; 
höfði veðja 
við skulum höllu í, 
gestur, um geðspeki.“ 


Óðinn kvað: 

18. „Vígríður heitir völlur, 
er finnast vígi að 
Surtur og in svásu goð; 
hundrað rasta 
hann er á liverjan veg; 
sá er þeim völlur vitaðr.“ 


17. Sartur er eldjötunn, 
sem berst við goðin í’ 
ragnarökum (sjá Völnspá 
52); svás: mildur, blíður. 



Óðinn kvað: 

20. „Segðu það ið eina, 

’ ef þitt æði dugir 

og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hvaðan jörð um kom 
eða upphiminn 
fyrst, inn fróði jötunn.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

21. „Úr Ymis holdi 

var jörð um sköpuð, 
en úr beinum björg, 
himinn úr hausi 
ins hrímkalda jötuns, 
en úr sveita sjór.“ 

Óðinn kvað: 

22. „Segðu það annað, 
ef þitt æði dugir 

og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hvaðan máni um kom, 
svo að fer menn yfir, 
eða sól ið sama.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

23. „Mundilfari heitir, 
hann er Mána faðir 
og svo sólar ið sama. 
Himin hverfa 

þau skulu hverjan dag 
öldum að ártali.“ 


21. Mjög lík visa er i 
Grímnismálum (40); Ym- 
’ir var elztur jötna; sveiti: 
blóð. 


22. ið sama: sömuleiðis. 


23. Mundilfari er senni- 
lega dregið af orðinu 
mund: ákveðinn tími, 

vegna þess að börn hans, 
Sól og Máni, afmarka tím- 
ann; hvcrfa: fara um- 
hverfis; öld: menn. 







Óðinn kvað: 

24. „Segðu það ið þriðja, 
alls þig svinnan kveða 
og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hvaðan dagur um kom, 
sá er fer drótt yfir, 

eða nótt með niðum.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

25. „Dellingur heitir, 
hann er Dags faðir, 

en Nótt var Nörvi borin. 
Ný og nið 
skópu nýt regin 
öldum að ártali.“ 

Óðinn kvað: 

26. „Segðu það ið fjórða, 
alls þig fróðan kveða, 
og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hvaðan vetur um kom 
eða varmt sumar 

fyrst með fróð regin.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

27. „Vindsvalur heitir, 
hann er Vetrar faðir, 
en Svásuður Sumars." 

Óðinn kvað: 

28. „Segðu það ið fimmta, 
alls þig fróðan kveða, 


24. 

ar 


drótt: fólk 
tunglslaust 


> n 'ð •' J)eg- 
er. 


25. Dellingur: hinn bjarti- 
Nör er ókunnur að öðrú 
en því að vera faðir Næt- 
ur; ný: tunglkoma. 


27. Nöfnin Vindsvalur og 
Svásuður sýna 'skaplyndi 
Vetrar og Sumars. 




152 


og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hver ása elztur 
eða Ymis niðja 
yrði í árdaga." 


Vafþrúðnir kvað: 

29. „Örófi vetra 

áður væri jörð sköpuð, 
þá var Bergelmir borinn, 
Þrúðgelmir 
var þess faðir, 
en Aurgelmir afi.“ 

Óðinn kvað: 

30. „Segðu það ið sétta, 
alls þig svinnan kveða, 
og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hvaðan Aurgelmir kom 
með jötna sonum 

fyrst, inn fróði jötunn.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

31. „Úr Élivogum 
stukku eiturdropar, 

svo óx, unz úr varð jötunn; 

þar órar ættir 

kómu allar saman; 

því er það æ allt til atalt.“ 

Óðinn kvað: 

32. „Segðu það ið sjöunda, 
alls þig svinnan kveða, 


28. Ymis niðjar (ættingj- 
ar): jötnar; í árdaga: á 
elztu tímum. 


29. öróf: örhóf, þ. e. ótal; 
Aurgelmir: Ymir. Síðari 
liður nafnanna -gelmir er 
talinn merkja: hinn há- 
væri. 


31. Élivogar merkir bylgj- 
ur éljanna. Snorri telur 
Élivoga hafa verið ár, sem 
áttuupptök lengst í norðri 
(Gylfaginning 5); eitur- 
dropar: ískaldir dropar; 
órar (efn.) : vorar; atalt: 
grimmt, illt. 




32. gýgur: tröllkona. 






og þú, Vafþrúðnir, vitir, 

hve sá börn gat 

inn baldni jötunn, 

er hann hafði-t gýgjar gaman.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

33. „Undir hendi vaxa 
kváðu hrímþursi 
mey og mög saman; 
fótur við fæti 

gat ins fróða jötuns 
sexhöfðaðan son.“ 

Óðinn kvað: 

34. „Segðu það ið átta, 
alls þig svinnan kveða, 
og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hvað þú fyrst mant 

eða fremst um veizt, 
þú ert alsvinnur jötunn." 

Vafþrúðnir kvað: 

35. „Örófi vetra 

áður væri jörð um sköpuð, 
þá var Bergelmir borinn; 
það eg fyrst um man, 
er sá inn fróði jötunn 
var á lúður um laginn.“ 

Óðinn kvað: 

36. „Segðu það ið níunda, 
alls þig svinnan kveða, 
og þú, Vafþrúðnir, vitir, 
hvaðan vindur um kemur 


33. mey og mög: dóttur 
og son. 


34. fremst: lengst aftur i 
tímann. 


35. lúður hefuí- ýmsar 
merkingar, en hér merkir 
það sennilega líkkistu eða 
örk (sjá M. o. M. 1946 
bls. 49 o. áfr.). 


36. æ: ekki. 


SVO að fer vog yfir; 

menn hann sjalfan um sja. 

Vafþrúðnir kvað: 

37. „Hræsvelgur heitir, 

er situr á himins enda, 
jötunn í arnar ham. 

Af hans vængjum 
kveða vind koma 
alla menn yfir.“ 

Óðinn kvað: 

38. „Segðu það ið tíunda, 
alls þú tíva rök 

öll, Vafþrúðnir, vitir, 

Hvaðan Njörður um kom 
með ása sonum — 
hofum og hörgum 
hann ræður hundmörgum — 
og varð-at hann ásum alinn.“ 

Vafþrúðnir kvað: 

39. „í Vanaheimi 
skópu hann vís regin 

og seldu að gíslingu goðum, 
í aldar rök 

hann mun aftur koma 
heim með vísum vönum.“ 

Óðinn kvað: 

40. „Segðu það ið ellefta, 
hvar ýtar túnum í 
höggvast hverjan dag.“ 


37. Hrœsvelgur: 
gleypir hræ. 


38. tíva rölc: örlög goða; 
hörgur: blótstallur eða 
blóthús; hundmörgum: 
mjög mörgum. 


39. Um stríð og sættar- 
gerð ása og vana sjá 
Völuspá 24; aldar rök: 
örlög eða endalok manna, 
þ. e. heimsendir = ragna- 
rök. 


40. ýtar: menn; tún 
(hér) : bústaður (um tún 
sjá Völuspá 8). 


i55 






Vafþrúðnir kvað: 

41. „Allir einherjar 
Oðins túnum í 
höggvast hverjan dag, 
val þeir kjósa 
og ríða vígi frá, 
sitja meir um sáttir saman.“ 


41. Oðms tún: Valhöll- 
Oosa val (hér); fell ‘’ 

þlð 1 annan; meir: eftir 


Óðinn kvað: 

42. „Segðu það ið tólfta, 
hví þú tíva rök 
öll, Vafþrúðnir, vitir; 
frá jötna rúnum 
og allra goða 
segir þú ið sannasta, 
inn alsvinni jötunn.“ 


Óðinn kvað: 

44. „Fjöld eg fór 

fjöld eg freistaðag, 
fjöld eg reynda regin: 


42. rúnar: speki, leyndar- 
mál. 


43. hvern ... heim er leið- 
'arþolfall; níu kom eg 
heima. Þessir níu heimar 
eru annars ókunnir, sjá 
þó Völuspá 2; Niflhel: 
liið myrka heimkynni 
Heljar; hinig (þangað) 
dci/ja úr helju halir. Eftir 
orðanna hljóðan virðist 
helzt vera um annan 
dauðdaga að ræða í Hel- 
Iieimi og fari menn þá 
enn lengra niður. Þessir 
níu heimar fyrir neðan 
Niflhel minna einna helzt 
á bústað Húsavíkur-Jóns. 

44. mœr: frægur; fimbul- 
vetur: hinn mikli vetur, 
er grandar mannkyninu 
fyrir ragnarök. 


Vafþrúðnir kvað: 

43. „Frá jötna rúnum 
og allra goða 
eg kann segja satt, 
því að hvern hefi eg 
heim um komið: 
níu kom eg heima 
fyr Niflhel neðan; 
hinig deyja úr helju halir.“ 





















Hvað lifir manna, 
þá er inn mæra líður 
fimbulvetur með firum?“ 


Vafþrúðnir kvað: 

45. „Líf og Lífþrasir, 

en þau leynast munu 
í holti Hoddmímis. 
Morgundöggvar 
þau sér að mat hafa, 
en þaðan af aldir alast.' 

Óðinn kvað: 

46. „Fjöld eg fór, 
fjöld eg freistaðag, 
fjöld eg reynda regin: 
Hvaðan kemur sól 

á inn slétta himin, 
þá er þessa hefir Fenrir 


45. Líf og Lífþrasir eru 
foreldrar hins nýjamann- 
kyns eftir ragnarölc; holt: 
skógur; Hoddmímir er 
annars ókunnur; aldir: 
menn; alast: fæðast. 


46. Fenrir: Fenrisúlfur, 
(hér): úlfur; farið: 

grandað. 


farið?“ 


Vafþrúðnir kvað: 

47. „Eina dóttur 
ber Álfröðull, 

áður hana Fenrir fari. 
Sú skal ríða, 
þá er regin deyja, 
móður brautir mær.“ 

Óðinn kvað: 

48. „Fjöld eg fór, 
fjöld eg freistaðag, 


47. Álfröðull: sól. 


48. meyjar þær, sem hér 
eru nefndar, virðast fædd- 
ar eftir ragnarök; líða 


< 


159 






fjöld eg reynda regin: 
Hverjar eru þær meyjar, 
er líða mar yfir, 
fróðgeðjaðar fara?“ 

Vafþrúðnir livað: 

49. „Þrjár þjóðár 
falla þorp yfir 
meyja Mögþrasis; 
hamingjur einar 
þær er í heimi eru, 

þó þær með jötnum alast.“ 

Óðinn kvað: 

50. „Fjöld eg fór, 
fjöld eg freistaðag, 
fjöld eg reynda regin: 
Hverir ráða æsir 
eignum goða, 

þá er slokknar Surta logi?“ 


Vafþrúðnir kvað: 

51. „Víðar og Váli 
byggja vé goða, 

þá er slokknar Surta logi; 
Móði og Magni 
skulu Mjöllni hafa 
Vingnis að vígþroti." 

Óðinn kvað: 

52 . „Fjöld eg fór, 
fjöld eg freistaðag. 


mar yfir: svifa í l 0 f tin 
yfir sjonum. 


u 


49. þrjár — Mögþrasis er 
mjög óljóst. Ýmsir skýr 
endur hafa breytt þjóðár 
í þjóðir og skýrt efni 
vísubrotsins eitthvað á 
'þessa leið: Þrjár þjóðir 
•meyja falla yfi r Jj 0 rp 
Mögþrasis. Mögþrasir hef- 
ur verið skýrt sem tákn- 
orð um manninn, sem 
óskar að eignast börn. 
þorp Mögþrasis: byggð 
manna; hamingjur: 
heilladísir; alast ; eru ald- 
ar upp. 

50. Surta logi er hinn 
mikli eldur ragnaraka 
(sjá Völuspá 47). 


51. Víðar og Váli eru 

hefnendur goðanna. Váli 
hefndi Baldurs, en Víðar 
mun hefna Óðins; vé 
(helgistaðir) goða: bú- 
staðir goða; Móði og 
Magni: synir Þórs; 

Mjöllnir: hamar Þórs; 
Vingnis að vigþroti: þeg- 
ar Vingnir (Þór) getur 
ekki barizt lengur, hann 
fellur. 

52. aldurlag: bani; rjúf- 
ast: farast. 


fjöld eg reynda regin: 
Hvað verður Óðni 
að aldurlagi, 
þá er rjúfast regin?“ 

Vafþrúðnir kvað: 

53 . „Úlfur gleypa 
mun Aldaföður, 
þess mun Víðar vreka; 
kalda kjafta 
hann klyfja mun 
vitnis vígi að.“ 


Óðinn kvað: 

54. „Fjöld eg fór, 
fjöld eg freistaðag, 
fjöld eg reynda regin: 
Hvað mælti Óðinn, 
áður á bál stigi 
sjálfur í eyra syni?“ 

Vafþrúðnir kvað: 

55 . „Ey manni það veit, 
hvað þú í árdaga 
sagðir í eyra syni. 

Feigum munni 

mælta eg mína forna stafi 
og um ragnarök. 

Nú eg við Óðin 
deildag mína orðspeki; 
þú ert æ vísastur vera.“ 


53. úlfur: Fenrisúlfur; 
vreka: hefna; klyfja: 

kljúfa; vitnir: úlfur. 


54. Hér er átt við orðin, 
sein Óðinn mælti síðast i 
eyra Baldri, en það leynd- 
armál vissi Óðinn einn. 


55. ey manni það veit 
(ópersónulegt) : engum 

manni er kunnugt; deila 
orðspeki: keppa í vizku; 
visastur vera: vitrastur 
manna. 











Lrá sonum Hrauðungs konungs. 

Hrauðungur konungur átti tvo sonu. Hét annar AgnaJ 
en annar Geirröður. Agnar var tíu vetra ; en Geirröður átte 
vetra. Þeir reru tveir á báti rneð dorgar sínar að smáfisl 
Vindur rak þá í haf út. í náttmyrkri brutu þeir við land 
og gengu upp, fundu kotbónda einn. Þar voru þeir um 
veturinn. Kerling fóstraði Agnar, en karl Geirröð. Að vori 
fékk karl þeim skip. 

En er þau kerling leiddu þá til strandar, þá mælti karl 
einmæli við Geirröð. 

Þeir fengu byr og kómu til stöðva föður síns. Geirröður 
var frarn í skipi. Hann hljóp upp á land, en hratt út skip- 
inu og mælti: „Farðu, þar er smyl hafi þig.“ 

Skipið rak út, en Geirröður gekk upp til bæjar. Honum 
var vel fagnað. Þá var faðir hans andaður. Var þá Geir- 
röður til konungs tekinn og varð maður ágætur. 

Óðinn og Frigg sátu í Hliðskjálfu og sáu um heima alla, 
Óðinn mælti: „Sér þú Agnar, fóstra þinn, hvar hann elur 
börn við gýgi í hellinum, en Geirröður, fóstri minn, er 
konungur og situr nú að landi?“ I 

Frigg segir: „Hann er matníðingur sá, að hann kvelur 
gesti sína, ef lionum þykja of margir koma.“ 

Óðinn segir, að það er in mesta lygi. Þau veðja um 
þetta mál. Frigg sendi eskimey sína Fullu til Geirröðar. 


164 



Hún bað konung varast, að eigi fyrirgerði honum fjölkunn- 
iaur maður, sá er þar var kominn í land, og sagði það 
rnark á, að engi hundur var svo ólmur, að á hann rnyndi 

hlaupa. 

En það var inn rnesti hégómi, að Geirröður væri eigi 
matgóður, og þó lætur hann handtaka þann mann, er eigi 
vildu hundar á ráða. Sá var í feldi blánr og nefndist Grímn- 
i r o a sagði ekki fleira frá sér, þótt hann væri að spurður. 
Konungur lét hann pína til sagna og setja milli elda 
tveggja, og sat hann þar átta nætur. 

Geirröður konungur átti son tíu vetra gamlan, og hét 
Agnar eftir bróður hans. Agnar gekk að Grímni og gaf 
honum horn fullt að drekka, sagði, að konungur gerði illa, 
er hann lét pína hann saklausan. Grímnir drakk af. Þá var 
eldurinn svo kominn, að feldurinn brann af Grímni. Hann 
kvað: 


1. „Heitur ertu, hripuður, 
02 heldur til mikill; 
fföngumk firr, funi. 

o o 

Loði sviðnar, 

þótt eg á loft berag; 

brennumk feldur fyrir. 

2. Átta nætur sat eg 
milli elda hér, 

svo að mér manngi mat 
nema einn Agnar, 
er einn skal ráða, 
Geirröðar sonur, 
gotna landi. 


Frá sonum Hrauðungs 
konungs. 

ilorg: fœri, fiskilína; 

Farðu, þar er smgl hafi 
þig. Orðið smyl kcinur 
ekki fyrir annars staðar, 
en merking oi'ðtækisins 
lilýtur að vera svipuð og 
í Hárbarðsljóðum 60: Far 
þú nú, þar er þig hafi 
allan gramir; Iiliðskjálf: 
hásæti Óðins; þaðan sér 
hann um heima alla; 
eskimær: þjónustumær; 

é bauð Fulla er talin ein af ás- 
ynjum; Grímnir: hinn 
grímubúni, eitt af nöfn- 
um Óðins. 

1. hripuður: eldur; göng- 
umk firr: gakk mér fjær; 


165 






3. Heill skaltu, Agnar, 
alls þig heilan biður 
Veratýr vera. 

Eins drykkjar 
þú skalt aldregi 
betri gjöld geta. 

4. Land er heilagt, 
er eg liggja sé 
ásura og álfum nær; 
en í Þrúðheimi 
skal Þór vera 

unz um rjúfast regir 

5. Ýdalir heita, 

þar er Ullur hefir 
sér um görva sali. 
Álfheim Frey 
gáfu í árdaga 
tívar að tannfé. 

6. Bær er sá inn þriðji 
er blíð regin 

silfri þöktu sali. 
Valaskjálf heitir, 
er vélti sér 
ás í árdaga. 

7. Sökkvabekkur heitir 
en þar svalar knegu 
unnir yfir glymja. 


loði: loðfeldur, loðkápa- 
þótt á loft berag: l)ótt ég 
lyfti honum upp; brenrx- 
umk feldur fyrir: feldur- 
inn brennur fyrir mél . 
(mér til ama). 

2. manngi: enginn maður- 
gotnur: menn (eða Got- 
ar). 

3. Veratýr: goð manna 
(Oðinn). 

4. Þrúðheimur er hérnafn 
á bústað Þórs, en oftar 
er hann nefndur Þrúð- 
vangar; rótin þrúð merk- 
ir afl; rjúfast: farast; 
regin: goð. 


5. Ydalir er eðlilegt nafn 
á hústað Ullar, þar sem 
Ullur var allra goða hog- 
fimastur, en ýr var sú 
viðartegund, sem algeng- 
ust var i boga. Orðið ijr 
er því oft liaft i merking- 
unni hogi; Álfheim — 
tannfé bendir til þess, að 
álfar voru stundum blót- 
aðir til árs eins og Freyr. 


inn fjórði. 


6. Nafnið Valaskjálf er 
hugsað eins og Hliðskjálf 
og liefur oft verið talið 
sömu merkingar og Val- 
höll. Snorri telur einnig, 
að Valaskjálf sé eign Óð- 
ins (Gylfaginning 17). 
Aðrir skýrendur lesa Vála- 
skjálf og liyggja, að hún 
sé kennd við guðinn Vála 
(sjá M. O. VII bls. 19 o. 
áfr.); véla: gera (hér): 
byggja með list; ás er ein- 


Þar þau Óðinn og Sága 
drekka um alla daga 
glöð úr gullnum kerum. 

8. Glaðsheimur heitir inn fimmti, 
þar er in gullbjarta 

Valhöll víð um þrumir; 
en þar Hroftur 
kýs hverjan dag 
vopndauða vera. 

9. Mjög er auðkennt, 
þeim er til Óðins koma 
salkynni að sjá: 
sköftum er rann reft, 
skjöldum er salur þakinn, 
brynjum um bekki stráð. 

10. Mjög er auðkennt, 
þeim er til Óðins koma 
salkynni að sjá: 
vargur hangir 

fyr vestan dyr, 
og drúpir örn yfir. 

11. Þrymheimur heitir inn sétti, 
er Þjazi bjó, 

sá inn ámáttki jötunn; 
en nú Skaði byggir, 
skír brúður goða, 
fornar tóftir föður. 


hver goðanna. Samkvæmt 
Gylfaginningu er það Óð- 
inn; i árdaga: á elztu 
tímum. 

7. Sökkvabekkur er oftast 
talið merkja sokkinn bú- 
stað, og minnir það nafn 
á Fensali, bústað Friggj- 
ar; knega (hjálparsögn): 
geta, gera; Sága er sú, sem 
allt sér. Sumir fræðimenn 
telja, að Sága sé aðeins 
annað nafn á Frigg. 

8-. Glaðsheimur: hinn 
bjarti heimur; Valhöll 
dregur nafn af því, að Óð- 
inn eignaðist allan val; 
þruma: standa kyrr. 

9. sköft: spjótsköft; rann: 
hús; salur: höll. 


10. vargur: úlfur. 


11. Þrymheimur: hávaða- 
heimur; ámáttugur: 

sterkur og fjandsamlegur; 
Skaði var dóttirÞjaza jöt- 
uns og var um skeið eig- 
inkona Njarðar, en skilin 
við hann, er hér er kom- 
ið sögu. Samt er hún köll- 
uð skír (björt) hrúður 
goða. 






« 


12. Breiðablik eru in sjöundu, 
en þar Baldur hefir 

sér um gerva sali, 
á því landi, 
er eg liggja veit 
fæsta feiknstafi. 

13. Himinbjörg eru in áttu, 
en þar Heimdall 
kveða valda véum; 

þar vörður goða 
drekkur í væru ranni 
glaður inn góða mjöð. 

14. Fólkvangur er inn níundi, 
en þar Freyja ræður 

sessa kostum í sal. 

Hálfan val 

hún kýs hverjan dag, 
en hálfan Óðinn á. 

15. Glitnir er inn tíundi, 
hann er gulli studdur 
og silfri þaktur ið sama; 
en þar Forseti 

byggir flestan dag 
og svæfir allar sakir. 


16. Nóatún eru in elleftu, 
en þar Njörður hefir 
sér um görva sali; 


12. Breiðablik er þar, sem 
yíðsýnt er; feiknstafir 
(her): ógnir, hættur. 


13. Himinbjörg eru sam- 
kvæmt Gylfaginningu 17 
á himni við enda brúar- 
innar Bifrastar (Bifröst 
sjá 44. vísu); valda véum ’: 
ráða helgistöðum ; vörður 
goða: Heimdallur; vær: 
viðfelldinn. 


14. Fólkvangur: orustu- 
völlur; ráða sessa kost- 
um: ráða, hvernig mönn- 
um var skipað í sæti; 
4.—6. lina. Hvergi er jiess 
getið annars staðar, að 
Freyja eignaðist val. 


15. Glitnir: hinn skin- 
andi; gulli studdur: með 
stoðum úr gulli; ið sama: 
sömuleiðis; Forseti var 
sonur Baldurs og Nönnu 
og talinn einn af ásum. 


16. Nóatún: sliipaborg 
(sbr. lat. navis = skip); 
meins vanur: laus við 
illsku; hörgur, sjá Völu- 
spá 7. 


168 



manna þengill 
inn meins vani 
hátimbruðum hörgi ræður. 


17. Hrísi vex 
og háu grasi 
Víðars land viði; 

en þar mögur um læzt 

af mars baki 

frækn að hefna föður. 

18. Andhrímnir 
lætur í Eldhrímni 
Sæhrímni soðinn, 
fleska bezt, 

en það fáir vitu 

við hvað einherjar alast. 


17. Víðar hefur ekki ann- 
að hlutverk en að hefna 
Óðins, föður síns; mögur: 
sonur (Óðins) ; af mars 
baki: af liestbaki. 


18. Andhrímnir: eldamað- 
ur í Valhöll; Eldhrímnir: 
soðpottur í Valhöll; Sœ- 
hrimnir: göltur, sem ein- 
herjar eta á hverjum degi. 


19. Gera og Freka 
seður gunntaminn 
hróðigur Herjaföður, 
en við vín eitt 
vopngöfugur 
Óðinn æ lifir. 


19. Geri og Freki: úlfar 
Óðins; gunntaminn: van- 
ur orustum, herskár; 
hróðugur: frægur; Herja- 
föður: Óðinn. 


20. Huginn og Muninn 
fljúga hverjan dag 
jörmungrund yfir. 

Óumk eg um Hugin, 
að hann aftur né komi-t, 
þó sjáumk meir um Munin. 


20. Huginn og Muninn: 
hrafnar Óðins; jörmun- 
grund: hin mikla jörð; 
óumk og sjáumk merkir 
hvorttveggja: ég óttast. 






21. Þýtur Þund, 
unir Þjóðvitnis 
fískur flóði í. 

Árstraumur þykir 
ofmikill 

valglaumi að vaða. 

22. Valgrind heitir, 
er stendur velli á 
heilög fyr helgum durum. 
Forn er sú grind, 

en það fáir vitu, 
hve hún er í lás lokin. 


21. Þund er sennilesa 
nafn á fljóti; Þjóðuitnir■ 
aðalúlfur, getur tæpl e g a 
verið annar en Fenrisúlf- 
ur; Þjóðuitnis fisl; Ur er 
illsltiljanlegt. Helzt hefur 
verið gizkað á Miðgarðs- 
orm; ualglaumur e r 
sennilega hinn káti flokk- 
ur einherja, sem er á 
leið til Valhallar. 


22. Valgrind: grindin i 
hliðinu fyrir framan Val- 
höll. Um það urðu allir 
vopndauðir menn að fara. 


23. Fimm hundruð dura 
og um fjórum tugum, 

svo hygg eg að Valhöllu vera; 
átta hundruð einherja 
ganga senn úr einum durum, 
þá er þeir fara að vitni að vega. 

24. Fimm hundruð gólfa 
og um fjórum tugum 

svo hygg eg Bilskirrni með 
ranna þeirra, [bugum; 

er eg reft vita, 
míns veit eg mest magar. 


23. Dyrafjöldinn í Valhöll 

hyggur Magnus Olsen, að 
eigi rót sína að rekja til 
vitneskju norrænna 

manna um Colosseum eða 
önnur slík Ieikhús Róm- 
verja (Acta 1931 hls. 151 
o. áfr.). Talan hundrað 
merkir 120, en það skiptir 
eklti máli i þessu sam- 
bandi; vitnir (hér):Fenr- 
isúlfur. 

24. gólf: stafgólf; Bil- 

skirrnir: sem skirrist 

(forðast) bil (bilun): 
höll Þórs; með bugum: 
með öllu, þegar allt er 
talið. 


25. Heiðrún heitir geit, 

er stendur höllu á Herjaföðurs 
og bítur af Læraðs limum. 


25. Frá Heiðrúnu og Lœr- 
aði er nánar sagt í Gylfa- 
ginningu 39, og segir þar, 
að úr spenum geitarinn- 
ar renni svo mikill mjöð- 
ur, að allir einherjar 



t 


Skapker fylla 

hún skal ins skíra mjaðar; 
kná-at sú veig vanast. 


verði fulldrukknir af; 
höllu: Valhöllu; skapker: 
austursker (sbr. þýzku 
schöpfen); kná — uanast: 
sá drykkur minnkar ekki. 


26. Eikþyrnir heitir hjörtur, 

er stendur á höllu Herjaföðurs 
og bítur af Læraðs limum; 
en af hans hornum 
drýpur í Hvergelmi, 
þaðan eigu vötn öll vega. 


26. Huergelmir: ólgandi 
ketill. Samkvæmt Gylfa- 
ginningu 4 er Hvergelm- 
ir brunnur í miðjum 
Niflheimi; þaðan — uega: 
þar eiga allar ár upptök. 


27. Síð Og Víð, 

Sækin og Eikin, 

Svöl og Gunnþró, 

Fjörm og Fimbulþul, 

Rín og Rennandi, 

Gipul og Göpul, 

Gömul og Geirvimul, 
jrær hverfa um hodd goða, 
Þyn og Vin, 

Þöll og Höll, 

Gráð og Gunnþorin. 


27. huerfa um hodd goða: 
• falla umhverfis heima- 
land goðanna. 


28. Vína heitir enn, 
önnur Vegsvinn, 
þriðja Þjóðnuma, 
Nyt og Nöt, 
Nönn og Hrönn, 
Slíð og Hríð, 
Sylgur og Ylgur, 
Víð og Ván, 


28. Gjöll: hin gjallandi. 
Samkvæmt Gylfaginningu 
4 er áin Gjöll á leiðinni 
til Heljar; gumnar: menn. 


170 


> 


171 






Vönd og Strönd, 

Gjöll og Leiftur, 

þær falla gumnum nær, 

en falla til Heljar héðan. 

29. Körmt og Örmt 
og Kerlaugar tvær 
þær skal Þór vaða 
hverjan dag, 

er hann dæma fer 
að aski Yggdrasils, 
því að ásbrú 
brenn öll loga, 
heilög vötn hlóa. 

30. Glaður og Gyllir, 

Glær og Skeiðbrimir, 
Silfrintoppur og Sinir, 
Gísl og Falhófnir, 
Gulltoppur og Léttfeti, 
þeim ríða æsir jóm 
dag hvern 

er þeir dæma fara 
að aski Yggdrasils. 

31. Þrjár rætur 
standa á þrjá vega 
undan aski Yggdrasils. 
Hel býr und einni, 
annarri hrímþursar, 
þriðju mennskir menn. 



29. askur Yggdrasils ~ 
Yggdrasill, sjá Völuspá 
19; ásbrú: brúin Bifröst, 
sjá 44. vísu; hlóa: sjó(Sa| 
hitna. 


30. jór: hestur. 


31. Um rætur asksins seg- 
ir Snorri í Gylfaginningu 
15, að ein sé i Niflheimi 
við brunninn Hvergelmi, 
önnur hjá hrímljursum 
við Mímisbrunn, en hin 
þriðja á himni við Urðar- 
brunn. 


32. Ratatoskur heitir íkorni, 
er renna skal 
að aski Yggdrasils, 
arnar orð 

hann skal ofan bera 
og segja Niðhöggvi niður. 


32. Ratatoskur: nagtönn; 
Niðhöggur, sjá Völuspá 39. 


33. Hirtir eru og fjórir, 
þeir er af hæfingar á 
gaghálsir gnaga: 
Dáinn og Dvalinn, 
Duneyr og Duraþrór. 


33. liæfingar: brumknapp- 
ar (?); gagháls: með 
teygðan afturbeygðan 
báls. 


34. Ormar fleiri 

liggja undir aski Yggdrasils, 
en það um hyggi hver 

ósvinnra apa: 

Góinn og Móinn 
þeir eru Grafvitnis synir, 
Grábakur og Grafvölluður, 
Ófnir og Sváfnir, 
hygg eg, að æ skyli 
meiðs kvistu má. 


34. ósvinnur api: óvitur 
lieimskingi; meiðs kvist- 
ir: greinar trés; mn (hér): 
naga. 


35. Askur Yggdrasils 
drýgir erfiði 
meira en menn viti: 
hjörtur bítur ofan, 
en á hliðu fúnar, 
skerðir Niðhöggur neðan. 


35. drggja erfiði: þola. 








36. Hrist og Mist, 

vil eg, að mér horn beri, 
Skeggjöld og Skögul, 
Hildur og Þrúður, 

Hlökk og Herfjötur, 

Göll og Geirölul, 
Randgríð og Ráðgríð 
og Reginleif; 
þær bera einherjum öl. 

37. Árvakur og Alsviður 
þeir skulu upp héðan 
svangir sól draga; 

en und þeirra bógum 
fálu blíð regin, 
æsir, ísarnkol. 


36. Öll nöfnin eru 
kyrjuheiti. 


val- 


eru hestar, sem dra Sa 
kerru sólar yf ir himin- 
inn; isarnkol: járnkul 
Snorri telur það hafa ver ' 
ið vindbelgi til varnar 
gegn ofhita, og á það hafa 
ílestir skýrendur fallizt 
Hins vegar telur Anne 
Holtsmark, að isarnkol 
hafi verið eins konar 
smiðjubelgir, sem blásnir 
voru til að halda við hita 
sólarinnar (M. o. M. 1947 
bls. 119 o. áfr.). 


38. Sualinn: hinn kaldi. 
Skjöldur þessi var til að 
verja jörðina ofhita; 
skinanda goði: sólu. 


38. Svalinn heitir, 

hann stendur sólu fyrir, 
skjöldur, skínanda goði; 
björg og brim, 
eg veit, að brenna skulu, 
ef hann fellur í frá. 


39. Skoll heitir úlfur, 

er fylgir inu skírleita goði 

til varna viðar, 

en annar Hati, 

hann er Hróðvitnis sonur, 

sá skal fyr heiða brúði himins. 


39. Skoll: liinn svikuii 
(sbr. skolli: refur); til 
varna viðar: þar til skóg- 
urinn verndar sólina, er 
hún gengur til viðar; 
Hati: óvinur (sbr. hata); 
Hróðvitnir: hinn frægi 
úlfur: Fenrisúlfur; fyr 
heiða brúði himins: fyrir 
framan sólina (til að króa 
hana). Til þessara hug- 
mynda á sú þjóðtrú rót 
sína að rekja, að sól sé í 
úlfakreppu, er tvær auka- 
sólir sjást í einu, og það- 
an er dreginn talsháttur- 
inn: Sjaldan er gíll fyrir 
góðu, nema úlfur á eftir 
renni (sjá Þjóðsögur og 
æfintýri Jóns Árnasonar 
I bls. 658—659, ný útgáfa 
I bls. 659). 


40. Úr Ymis holdi 

var jörð um sköpuð, 
en úr sveita sær, 
björg úr beinum, 
baðmur úr hári, 
en úr hausi himinn. 

41. En úr hans brám 
gerðu blíð regin 
Miðgarð manna sonum, 
en úr hans heila 

voru þau in harðmóðgu 
ský öll um sköpuð. 

42. Ullar hylli 

hefur og allra goða 
hver er tekur fyrstur á funa, 
því að opnir heimar 
verða um ása sonum, 
þá er hefja af hvera. 

43. ívalda synir 
gengu í árdaga 
Skíðblaðni að skapa, 
skipa bezt 

skírum Frey, 
nýtum Njarðar bur. 

44. Askur Yggdrasils, 
hann er æðstur viða, 
en Skíðblaðnir skipa, 


40. Sjá Vafþrúðnismál 21; 
sveiti: blóð; baðmur 

(heildstætt): skógur. 


41. Miðgarður, sjá Völu- 
spá 4; harðmóðigur: harð- 
svíraður, grimmúðugur. 


42. tekur á: stöðvar; opn- 
ir: sýnilegir; þá — hvera: 
þegar þeir taka katlana af 
(eldinum). 


43. ívalda synir eru dverg- 
ar samkvæmt Gylfaginn- 
ingu 43; Skiðblaðnir er 
dregið af orðinu skíðblað: 
þunnt, flatt borð. 


44. Sleipnir: reiðhestur 
Óðins, sem hafði átta fæt- 
ur; Bilröst = Bifröst, brú 
miili himins og jarðar 


■174 




■ 175 ■ 






Óðinn ása, 
en jóa Sleipnir, 

Bilröst brúa, 
en Bragi skálda, 

Hábrók hauka, 
en hunda Garmur. 

45. Svipum hefi eg nú yppt 
fyr sigtíva sonum, 

við það skal vilbjörg vaka. 
Öllum ásum 
það skal inn koma 
Ægis bekki á, 

Ægis drekku að. 

46. Hétumk Grímur, 
hétumk Gangleri, 

Herjann og Hjálmberi, 
Þekkur og Þriði, 

Þuður og Uður, 

Herblindi og Hár. 

47. Saður og Svipall 
og Sanngetall, 

Herteitur og Hnikar, 
Bileygur, Báleygur, 
Bölverkur, Fjölnir, 

Grímur og Grímnir, 
Glapsviður og Fjölsviður, 

48. Síðhöttur, Síðskeggur, 
Sigföður, Hnikuður, 



(regnboginn); Garmur 
sjá Völuspá 44. 


45. svipum — sonum: ég 
lief nú sýnt andlit mitt 
sonum liinna sigursælu 
gotSa (ásum); vilbjörg 
vaka: þráð frelsun koma: 
Óljóst er, hvernig skáldið 
hugsar sér, að frelsunin 
leiði til þess, að allir æs- 
ir komist í drykkju hjá 
Ægi. 

46. —50. Óðinn telur upp 
nöfn á sjálfum sér. 


■176 


Alföður, Valföður, 

Atríður og Farmatýr. 

Einu nafni 

hétumk aldregi, 

sízt eg með fólkum fór. 


49 . Grímni mig hétu 
að Geirröðar, 
en Jálk að Ásmundar, 
en þá Kjalar, 
er eg kjálka dró, 

Þrór þingum að, 

Viður að vígum, 

Óski og Ómi, 

Jafnhár og Biflindi, 

Göndlir og Hárbarður með 

Sfoðum. 

o 


49. kjálki: sleði; Hár- 
barður: Gráskeggur (sjá 
Hárbarðsljóð). 


50. Sviður og Sviðrir 

er eg hét að Sökkmímis, 
og duldag þann inn aldna 
þá er eg Miðvitnis vark 
ins mæra burar 
orðinn einbani. 


50. Sökkmímir eða Sök- 
mímir er jötunsheiti í 
Ynglingatali 2; Miðvitnir 
jötun, er hvergi nefndur nema 
hér. 


51. Ölur ertu, Geirröður, 51. hnugginn: sviptur; 

hefur þú ofdrukkið; gengi: fylgdarlið - 

miklu ertu hnugginn, 
er þú ert mínu gengi, 
öllum einherjum 
og Óðins hylli. 



52. Fjöld eg þér sagðag, 
en þú fátt ura mant: 
um þig véla vinir. 

Mæki liggja 

eg sé míns vinar 
allan í dreyra drifinn. 

53. Eggmóðan val 

nú mun Yggur hafa, 
þitt veit eg líf um liðið, 
úfar eru dísir, 
nú knáttu Óðin sjá, 
nálgastu mig, ef þú megir. 

54. Óðinn eg nú heiti, 

Yggur eg áðan hét, 
hétumk Þundur fyrir það, 
Vakur og Skilfingur, 

Váfuður og Hroftatýr, 

Gautur og Jálkur með goðum, 
Ófnir og Sváfnir, 

er eg hygg, að ojðnir sé 
allir af einum mér.“ 


er vinur þinn, er þú átt 
nú slcipti við; fleirtala er 
notuð í stað eintölu; mœk- 
ir: sverð; dreyri: blóð. 


53. eggmóður: vopnbit- 
inn; Yggur: Óðinn, s já 
Vafbrúðnismál; úfar eru 
dísir: örlagadísirnar eru 
þér fjandsamlegar. 


54. Óðinn telur upp nöfn 
á sjálfum sér. 


Lokaorð. brugðið: dregið 
úr slíðrum. 


Geirröður konungur sat og hafði sverð um kné sér og 
brugðið til miðs. En er hann heyrði, að Óðinn var þar 
kominn, stóð hann upp og vildi taka Óðin frá eldinum. 
Sverðið slapp úr hendi honum, vissu hjöltin niður. Kon- 
ungur drap fæti og steyptist áfram, en sverðið stóð í gegn- 
um hann, og fékk hann bana. Óðinn hvarf þá, en Agnar 
var þar konungur lengi síðan. 



178 ■ 




















Freyr, sonur Njarðar, hafði setzt í Hliðskjálf og sá um 
heima alla. Hann sa í Jötunheima og sá þar mey fagra þá 
er hún gekk frá skála föður síns til skemmu. Þar af fékk 
hann hugsóttir miklar. Skírnir hét skósveinn Freys. Njörð- 
ur bað hann kveðja Frey máls. Þá mælti Skaði: 

1. „Rístu nú, Skírnir, 
og gakk að beiða 
okkarn mála möe 

o 

og þess að fregna, 
hveim inn fróði sé 
ofreiði afi.“ 

Skirnir kvað: 

2. „Illra orða 

er mér von að ykkrum syni, 
ef eg geng að mæla við mög 
og þess að fregna, 
hveim inn fróði sé 
ofreiði afi. 


1. ohkarn mög: Frey. Ann- 
ars er Freyr talinn sonur 
Njarðar og systur hans, 
en aðeins stjúpsonur 
Slcaða; hveim: liverjum 
(gamalt þágufall); 0 f- 
reiði: mjög reiður; afi: 
maður. 


3. Segðu það, Freyr, 
fólkvaldi goða, 
og eg vilja vita: 


3. fólkvaldi: höfðingi; 
einn — sali: situr einn og 
þreyir í löngum sal. 



Freyr kvað: 

4 )( Hví um segjag þér, 
seggur inn ungi, 
mikinn móðtrega? 

Því að álfröðull 

lýsir um alla daga 

og' þeygi að mínum munum." 

Skírnir kvað: 

5 . „Muni þína 

hykk-a eg svo mikla vera, 
að þú mér, seggur, né segir, 
því að ungir saman 
vórum í árdaga, 
vel mættim tveir trúast.“ 


Freyr kvað: 

6. „í Gymis görðum 
eg sá ganga 

mér tíða mey; 
armar lýstu, 
en af þaðan 
allt loft og lögur. 

7. Mær er mér tíðari 
en manni hveim 
ungum í árdaga. 
Ása og álfa 



4. seggur: karlmaður; 
móðtregi: hugarangur; 

álfröðull: sól; þeygi að 
mínum munum: þó ekki 
til að svala þrá minni. 


5 . munur: þrá, ást; trú- 
ast: sýna hvor öðrum 
trúnað. 


6 . tiður: kær. 


7 . ungum: hér eru orðin 
mær var undirskilin; 
maður er hér haft um 
æsi og álfa. Talið er lík- 
legt, að hér hafi fallið úr 
vísa, þar sem Freyr biður 











það vill engi maður, 
að við samt séim.“ 

Skírnir kvað: 


Skirni að leggja a f stað 
og biðja meyjarinnar sér 
til handa. 


8 . „Mar gefðu mér þá, 

þann er mig um myrkvan beri 
vísan vafurloga, 
og það sverð, 
er sjálft vegist 
við jötna ætt.“ 


8 . mar: hestur; vafurlogi■ 
flölitandi logi, er me n n 
hugðu um bústaði meyja- 
myrkan vísan vafurloga'- 
blindandi óumflýjanlegan 
vafurloga; vegast: sveifla 
sér, berjast. 


Freyr kvað: 

9. „Mar eg þér þann gef, 9 - horskur: vitur (hér) : 

er þig um myrkvan ber lnaustur, hugaður. 

vísan vafurloga, 
og það sverð, 
er sjálft mun vegast, 
ef sá er horskur, er hefir.“ 


Skirnir mcelli við hestinn: 

10. „Myrkt er úti, 

mál kveð eg okkur fara 
úrig fjöll yfir, 
þursa þjóð yfir. 

Báðir við komumst, 
eða okkur báða tekur 
sá inn ámáttki jötunn.“ 


10 . úrigur: votur (af 
regni eða snjódrífu); 
ámáttugur: mjög sterkur, 
fjandsamlegur (sjá Völu- 
spá 8); inn ámáttki jöt- 
unn: Gymir. 



Skírnir reið i Jötunheima til Gymisgarða. I J ar vóru hund- 
ar ólmir og bundnir fyrir skíðgarðs hliði, þess er um sal 
Gerðar var. Hann reið að þar, er féhirðir sat á haugi, og 
kvaddi hann: 


184 









11 „Segðu það, hirðir, 

’ er þú á haugi situr 
og varðar alla vega: 

Hve eg að andspilli 
komumk ins unga mans 
fyr greyjum Gymis?“ 

Hirðir kvað: 

12. „Hvort ertu feigur, 
eða ertu framgenginn? 


Andspillis vanur 
þú skalt æ vera 
góðrar meyjar Gymis.“ 


Skirnir kvað: 

13. „Kostir eru betri 

heldur en að klökkva sé, 
hveim er fús er fara; 
einu dægri 

mér var aldur um skapaðr 
og allt líf um lagið.“ 


Gerður kvað: 

14. „Hvað er það hlym hlymja, 
er eg heyri nú til 
ossum rönnum í? 

Jörð bifast, 
en allir fyrir 
skjálfa garðar Gymis.“ 


11 . varða: verja, gæta; 
andspilli: samtal; man: 
mær, (hér) Gerður; greij: 
hundur. 


12 . framgenginn: dauður; 
vanur: sem skortir. 


13. klöhkva: missa kjark- 
inn; fara getur bæði ver- 
ið eignarfall fleirtölu af 
för og nafnháttur sagnar; 
skapaður: ákveðinn af ör- 
lögunum; lagið: fyrirhug- 
að. 


14. hlymur: gnýr, undir- 
gangur; hlymja (ef. ft. 
af hlymur) er skeytt við 
til áherzlu; ossum: vor- 
um (gömul mynd eignar- 
fornafns). 









Ambátt kvað: 

15. „Maður er hér úti, 15. jó — taka: i e i?s ir hest 

stiginn af mars baki, '? n a gras UI að b >ta. 

jó lætur til jarðar taka.“ 

Gerður kvað: 

16. „Inn bið {rú hann ganga 
í okkarn sal 

og drekka inn mæra mjöð 
Þó eg hitt óumk, 
að hér úti sé 
minn bróðurbani. 

17. Hvað er það álfa 
né ása sona 
né víssa vana? 

Hví þú einn um komt 
eikinn fúr yfir 
vor salkynni að sjá?“ 

Skirnir kvað: 

18. „Emk-at eg alfa ts. yður er eignarfornafn. 

né ása sona 
né víssa vana. 

Þó eg einn um komk 
eikinn fúr yfir 
yður salkynni að sjá. 

19. Epli ellefu 
hér hefi eg algullin, 
þau mun eg þér, Gerður, gefa, 


16. óumk: óttast. 


17. né — né er liaft í stað 
eSa, þegar spyrjandi vænt- 
ir neitandi svars; vissa: 
vísra, viturra; eikinn: 
ofsafenginn; fúr: eldur 
(hér); vafurloginn. 


19. friður: ást (sjá Háva- 
mál 90). 


frið að kaupa, 

að þú þér Frey kveðir 

óleiðastan lifa.“ 


Gerður kvað: 

20. „Epli ellefu 

eg þigg aldregi 
að mannskis munum, 
né við Freyr, 
meðan okkart fjör lifir, 
byggjum bæði saman.“ 

Skirnir kvað: 

21. „Baug eg þér þá gef, 
þann er brenndur var 
með ungum Óðins syni. 
Átta eru jafnhöfgir, 

er af drjúpa 

ina níundu hverja nótt.“ 
Gerður kvað: 

22. „Baug eg þigg-a-g, 
þótt brenndur sé 

með ungum Óðins syni. 
Er-a mér gulls vant 
í görðum Gymis, 
að deila fé föður.“ 


20 . að mannskis munum: 
að ósk nokkurs manns; 
byggjum — saman: lifum 
saman í hjúskap. 


21. Hér er átt við hring- 
inn Draupni, sem Óðinn 
lagði á líkbál Baldurs (sjá 
nánar Gylfaginningu 49); 
jafnhöfgir: jafnþungir. 


22 . deila fé föður: fá hluta 
af eignum föður síns. 


Skirnir kvað: 

23. „Sér þú þenna mæki, mær, 
mjóvan, málfán, 
er eg hefi í hendi hér? 


23. mæhir: sverð; málfár: 
skreyttur myndum eða 
galdrarúnum; sætt: sátt- 
máli. 



189 







Höfuð höggva 
eg mun þér hálsi af, 
nema þú mér sætt segir." 


Gerður kvað: 

24. „Ánauð þola 24. tiða: fýsa (ópersónu. 

eg vil aldregi leg sogn) - 

að mannskis munum. 

Þó eg hins get, 
ef ið Gymir finnizt 
vígs ótrauðir, 
að ykkur vega tíði.“ 

Skirnir kvað: 

25. „Sér þú þenna mæki, mær, 
mjóvan, málfán, 

er eg hefi í hendi hér? 

Fyr þessum eggjum 
hnígur sá inn aldni jötunn, 
verður þinn feigur faðir. 


snussa heljar til; orma, sjá Vöiuspá 67); 

00 . , , • i *vv firar: menn. 

matur se þer meir leiður 

en manna hveim 

inn fráni ormur með firum. 


28. Að undursjónum þú verðir, 
er þú út kemur, 
á þig Hrímnir hari, 
á þig hotvetna stari, 
víðkunnari þú verðir 
en vörður með goðum, 
gapi þú grindum frá. 


29. Tópi og ópi, 
tjösull og óþoli, 
vaxi þér tár með trega. 
Seztu niður, 
en eg mun segja þér 
sváran súsbreka 
og tvennan trega: 


28. undursjón (hér) : at- 
hlœgi; Hrímnir er jötuns- 
heiti; hara: góna, glápa; 
hotuetna: sérhvaö, allt; 
vörður með goðum getur 
varla verið annar en 
Heimdallur, en einkenni- 
legt er að heyra hans get- 
ið hér i niðrandi orð- 
ræðu; gapi —■ frá sýnir, 
að Gerður er hugsuð lok- 
uð inni í grindum. 

■29. tópi og ópi, tjösull og 
óþoli virðast vera nöfn á 
galdrastöfum, sem valda 
meini; suár súsbrelci: 
þungur sorgarboði(breki: 
brotsjór). 


26. Tamsvendi eg þig drep, 
en eg þig ternja mun, 
mær, að mínum munum. 
Þar skaltu ganga, 
er þig gumna synir 
síðan æva sjá. 


26. tamsvöndur: tamn- 
ingasproti, töfrasproti; 
drepa: ljósta, slá; œva: 
aldrei. 


27. Ara þúfu á 
skaltu ár sitja, 
horfa heimi úr, 


27. ara þúfa: arnar þúfa, 
eyðileg þúfa; ár: nú þeg- 
ar; snugga: glápa; fránn: 
gljáandi (oft haft um 


30. Tramar gneypa 

þig skulu gerstan dag 
jötna görðum í; 
til hrímþursa hallar 
þú skalt hverjan dag 
kranga kostalaus, 
kranga kostavön; 
grát að gamni 
skaltu í gegn hafa 
og leiða með tárum trega. 


30. trami: ill vættur; 

gneypa: beygja, kúga; 

gerstur: illur, erfiður; 

Icranga: staulast; lcosta- 
laus og lcostavön er sú, 
sem ekki á kost á neinu, 
úrræðalaus; leiða með 
tárum trega: fylgja sorg 
sinni með tárum. 

31. nara: draga fram líf- 
ið; verlaus: mannlaus; 
þitt geð —■ morni: sorg 
altaki liug þinn og láti 
þig tærast upp. Morn virð- 


190 


191 









31. Með þursi þríhöfðuðum 
þú skalt æ nara 

eða verlaus vera; 
þitt geð grípi, 
þig morn morni; 
ver þú sem þistill, 
sá er var þrunginn 
í önn ofanverða. 

32. Til holts eg gekk 
og til hrás viðar 
gambantein að geta, 
gambantein eg gat. 

33. Reiður er þér Óðinn, 
reiður er þér Ásabragur, 
þig skal Freyr fíast, 

in firinilla mær, 
en þú fengið hefir 
gambanreiði goða. 

34. Heyri jötnar, 
heyri hrímþursar, 
synir Suttunga, 
sjálfir ásliðar, 
hve eg fyrirbýð, 
hve eg fyrirbanna 
manna glaum mani, 
manna nyt mani. 

35. Hrímgrímnir heitir þurs, 
er þig hafa skal 


ist vera frumlag f yr j r 
báðar sagnirnar. Sögnin 
að morna er oftast áhrifs- 
laus og merkir að rotna 
tærast upp, en er hér not- 
uð sem áhrifssögn; ver þú 
— ofanverða: vertu eins 
og þistill, sem var fergð- 
ur í lok sláttarins eða 
uppskerutímans. Línur 
þessar hafa verið skýrðar 
í samræmi við sið, sem 
tíðkazt hefur á Eistlandi: 
að leggja stóran þistil i 
gluggakistuna og stein of- 
an á, þegar fyrsta kornið 
er sett til þerris. Þetta var 
gert í því skyni að gera 
illgresið óskaðlegt (sjá M. 
o. M. 1909 bls. 21—23). 

32. holt: skógur; hrárviS- 
ur: ungt tré; gamban- 
teinn: galdrasproti. Ann- 
ars er orðmyndin gamb- 
an stundum aðeins til 
áherzlu (sbr. gamban- 
reiði í næstu visu). 

33. Ásabragur er sennilega 
Þór; fíast: hata; firinill- 
ur: mjög illur; gamban- 
reiði: mikil reiði. 

34. Suttungur var jötunn 
(sjá Hávamál 104). Síð- 
ustu línurnar í þessari 
vísu og hinum næstu bera 
einkenni galdralags (sjá 
Háttatal 101). 

35. nágrindur: hlið Helj- 
ar; vílmögur: erfiðismað- 
ur, einkum þræll; á viðar- 
rótum — gefi. Til saman- 
burðar við þessar linur 
hefur verið bent á, að 


fyr nágrindur neðan; 
þar þér vílmegir 
á viðarrótum 
geitahland gefi. 

Æðri drykkju 

fá þú aldregi, 

mær, að þínum munum, 

mær, að mínum munum. 

36. Þurs ríst eg þér 
og þrjá stafi, 
ergi og æði og óþola; 
svo eg það af ríst 
sem eg það á reist, 
ef gerast þarfar þess.“ 


tíðkazt hefur sums stað- 
ar í Svíþjóð og Noregi, 
að brúðhjón drykkju 
brúðkaupsskál sina á 
trjástofni. 

36. 1.—3. iína er upptaln- 
ing á galdrastöfum. Þurs 
hét rúnastafurinn er 
merkti Þ. í fornu rúna- 
kvæði stendur: Þurs veld- 
ur kvenna kvillu. Orðin 
ergi (kynvilla) og óþoli 
koma fyrir í norsku sær- 
ingakvæði, skrifuðu með 
rúpum á seinni liluta 14. 
aldar (sjá Skírni 1965, 
bls. 34—36). 

37. hrímkálkur: glerbikar 
(nefndur svo vegna lík- 
jngar glers og hríms) ; 
vaningi: af ætt vana. 


Gerður kvað: 

37. „Heill ver þú nú heldur, 
og tak við hrímkálki 
fullum forns mjaðar. 

Þó hafðag það ætlað, 
að myndag aldregi 
unna vaningja vel.“ 

Skírnir kvað: 

38. „Erindi mín 
vil eg öll vita, 

áður eg ríða heim héðan, 
nær þú á þingi 
munt inum þroska[mikla] 
nenna Njarðar syni.“ 


38. á þingi merkir hér 
sennilega: á ástafundi; 

sveinn, nenna Njarðar syni: láta 
að vilja Njarðar sonar. 

39. Nafnið Barri skýrir 
Magnus Olsen með hlið- 
sjón af orðinu barr: korn. 
Hann hyggur, að hjóna- 
band Freys (árguðsins) 
og Gerðar (gyðju akur- 
gerðisins) tákni frjómagn 
vorsins. Þess vegna hitt- 
ast þau við lundinn Barra: 
á kornakrinum. Máli sínu 
til stuðnings bendir hann 
á 27 gullspjöld, sem fund- 
izt hafa í jörð i Noregi 
og bera öll mynd af karli 
og konu, og á sumum 
myndunum heldur konan 
á trjágrein. Hyggur Olsen, 
að myndir þessar séu 





Gerður kvað: 

39. „Barri heitir, 

er við bæði vitum, 
lundur lognfara; 
en eft nætur níu 
þar mun Njarðar syni 
Gerður unna gamans." 


fórnargjafir til árgoðanna 
°g liafi þær verið gratnar 
mður i jarðveginn til a ð 
efla frjósemi akranna oe 
eigi ef til vill að svna 
Frey og Gerði, þegar þ au 
hittast við lundinn Barra 

(M. o. M. 1909 bls. 17__ 

36); lognfara: Iyg n , f r jg. 
sæll. 


Þá reið Skírnir heim. Freyr stóð úti og kvaddi hann og 
spurði tíðinda: 

40. „Segðu mér það, Skírnir, 40. hvað þú ámaðir þi ns 

áður þú verpir söðli af mar f 8a mins mu nar: hversu 
og þu stigir feti tramar: um mínum og þínum. 

Hvað þú árnaðir 
í Jötunheima 
þíns eða míns munar?“ 


Skirnir kvað: 

41. „Barri heitir 

er við báðir vitum, 
lundur lognfara; 
en eft nætur níu 
þar mun Njarðar syni 
Gerður unna gamans.“ 

Freyr kvað: 

42. „Löng er nótt, 
langar eru tvær, 

hve um þreyjag þrjár? 
Oft mér mánuður 
minni þótti 
en sjá hálf hýnótt.“ 


42. sjá: sú (áfn.); hýnótt 
er sennilega nóttin (eða 
næturnar), sem maður 
mátti elcki hafa hjúskap- 
arfar við brúði sína. 


194 


Hárbarðsljóð 









Þór fór úr Austurvegi og kom að sundi einu. Öðrum 
megin sundsins var ferjukarlinn með skipið. Þór kallaði: 

1. „Hver er sa sveinn sveina, i. soeinn sveina og kari 

er stendur fvr sundið handarP" í'.'," 7 ," hvorttve gg.i a sagt 
y til haöungar. 


Ferjukarlinn svaraði: 

2. „Hver er sá karl karla, 
er kallar um voginn?" 

O 


2. um uoginn: um suntlið. 


Þór kvað: 

3. „Fer þú mig um sundið, 
fæði eg þig á morgun; 
meis hefi eg á baki, 
verður-a maturinn betri; 
át eg í hvíld, 

áður eg heiman fór, 
síldur og hafra; 
saður em eg enn þess.“ 

Ferjukarlinn kvað: 

4. „Árlegum verkum 
hrósar þú, verðinum; 
veizt-at-tu fyrir gerla, 
döpur eru þín heimkynni: 
dauð, hygg eg, að þín móðir sé.“ 


3. fer , bli. af að ferja; 
fœði eg þig á morgun; 
liér býður Þór ferjukarl- 
inum laun fyrir flutning- 
inn; meis; í honuin 
geymdi liann mat sinn; 
hafrar geta verið hvort 
sem er geithafrar Þórs 
eða korntegundin hafrar; 
saður: saddur. 


4. árlegum verkum: morg- 
unverðinum; veizt-at-tu 
fyrir: þú veizt ekki, hvað 
hefur gerzt. 


■196 



pór kvað: 

5 . „Það segir þú nú, 
er hverjum þykir 
mest að vita, 
að mín móðir dauð sé.“ 


6 . 


Ferjukarlinn kvað: 

„Þeygi er sem þú 
þrjú bú góð eigir; 
berbeinn þú stendur 


6 . þeygi: ekki; berbeinn: 
berfættur eða með bera 
fótleggi; brautingi: föru- 
karl; þaðgi: ekki svo vel. 


og hefir brautingja gervi, 
þaðgi, að þú hafir brækur þínar.“ 


Þór kvað: 

7. „Stýrðu hingað eikjunni, 
eg mun þér stöðna kenna, 
eða hver á skipið, 
er þú heldur við landið?“ 


7.. eikja: bátur (úr eik); 
stöð: staður, (hér) lend- 
ingarstaður; eg mun þér 
stöðna (stöðina) kenna: 
ég mun vísa þér á lend- 
ingarstaðinn. 


Ferjukarlinn kvað: 

8 . „Hildólfur sá heitir, 
er mig halda bað, 
rekkur inn ráðsvinni, 
er býr í Ráðseyjarsundi; 
bað-at hann hlennimenn flytja 
eða hrossaþjófa, 
góða eina 

og þá, er eg görva kunna; 

segðu til nafns þíns, 

ef þú vilt um sundið fara!“ 


8 . rekkur: maður; ráð- 
svinnur: ráðsnjallur; 

hlennimenn: þjófar; er 
eg görva kunna: sem ég 
þekki vel. 


197 — 






Þór kvað: 

9. „Segja mun eg til nafns míns, 
þótt eg sekur séag, 
og til alls eðlis: 

Eg em Óðins sonur, 

Meila bróðir, 
en Magna faðir, 
þrúðvaldur goða, 
við Þór knáttu hér dæma. 
Hins vil eg nú spyrja, 
hvað þú heitir.“ 

Ferjukarlinn kvað: 

10 . „Hárbarður eg heiti, 
hyl eg um nafn sjaldan." 

Þór kvað: 

11. „Hvað skaltu um nafn hylja, 
nema þú sakar eigir?“ 

Hárbarður kvað: 

12. „En þótt eg sakar eiga, 

þá mun eg forða fjörvi mi'nu 
fyr slíkum sem þú ert, 
nema eg feigur sé.“ 

Þór kvað: 

13. „Harm ljótan 
mér þykir í því 

að vaða um voginn til þín 
og væta ögur minn; 
skylda eg launa 


9 sekur þ. e . i dr4 ; 
jotna. Þor heldur, að 
ferjukarlinn sé jötunn- 
eöh: ætterni; þrúðvaldur ■ 
sem ræður yfir krafti- 
knega (hjálparsögn) • 
geta, gera; dœma: tala 


10 . Hárbarður: Gráskegg- 
ur, eitt af nöfnum Óðins. 


12 . fjör: líf. 


13. harm Ijótan mér þyk- 
ir: J)að er ljótt að lmrfa; 
ögur: (merking óviss, lík- 
lega) klof, kríkar; kögur- 
sveinn: sveinstauli (eig- 
inlega reifabarn); kangin- 
grði: háðsyrði. 


198 


kögursveini þínum 
kanginyrði, 

ef eg komumk yfir sundið. 


Hárbarður livað: 

14 . „Hér mun eg standa 
og þín héðan bíða; 
fannt-a þú mann inn harðara 
að Hrungni dauðan.“ 


14. Iirungnir var jötunn 
(sjá Skáldskaparmál 24). 


Þór kvað: 

15. „Hins viltu nú geta, 

er við Hrungnir deildum, 
sá inn stórúðgi jötunn, 
er úr steini var höfuðið á; 
þó lét eg hann falla 
og fyrir hníga. 

Hvað vanntu þá meðan, 

Hárbarður?" 


lá'. í þessari vísu hefst 
inannjafnaðurinn milli 
Þórs og Hárbarðs (Óð- 
ins) ; er við Hrxingnir 
deildum. Sagan um við- 
ureign Þórs og Hrungnis 
er alkunn (sjá Skáldskap- 
armál 24). 


Hárbarður kvað: 

16. „Var eg með Fjölvari 
fimrn vetur alla 
í ey þeirri, 
er Algræn heitir. 

Vega vér þar knáttum 
og vel fella, 
margs að freista, 
mans að kosta.“ 


16. Fjölvar er annars ó- 
kunnur; ;nans að kosta: 
reyna konur, reyna ástir 
kvenna (man er hér 
heildstætt). 


Þór kvað: 

17. „Hversu snúnuðu yður konur snúnuðu: heppnuðust. 

yðrar?“ 


199 - 





Hárbarður kvað: 

■18. „Sparkar attum vér konur, 
ef oss að spökum yrði; 
horskar attum vér konur, 
ef oss hollar væri. 

Þær úr sandi 

síma undu 

og úr dali djúpum 

grund um grófu; 

varð eg þeim einn öllum 

efri að ráðum; 

hvílda eg hjá þeim systrum sjö, 
og hafða eg geð þeirra allt og 

gaman. 

Hvað vanntu þá meðan, Þór?“ 


spakur getur bæði verið 
vUur og friðsamur e ðf 
hoilur, og er siðasta merk 
ingin eðlilegust hév ~. 
horskur: vitur- ’ 

þráður, tauj * S ' ma; 


Þór kvað: 


19. 


„Eg drap Þjaza, 
inn þrúðmóðga jötun, 
upp eg varp augum 
Allvalda sonar 
a þann inn heiða himin. 
Þau eru merki mest 
minna verka, 


19. þrúðnióðugur: sterk- 
hugaður, kröftugur; U pp 
— himin, augun urðu að 
stjörnum. Sögnin um dráp 
Þjaza er alkunn ( s já 
Skáldskaparmál 2 —4). 


þau er allir menn síðan um sjá. 
Hvað vanntu meðan, Hárbarður?" 


Hárbarður kvað: 

20. „Miklar manvélar 

eg hafða við myrkriður, 
þá er eg vélta þær frá verum. 
Harðan jötun 


20. manvél: bragð til að 
ná ástum kvenna, ástar- 
brella; myrkriða: galdra- 
norn, sem ríður í loftinu 
í myrkri; véla frá verum: 
tæla frá eiginmönnum; 
Hlébarður erhvergi nefnd- 


eg hugða Hlébarð vera, 
gaf hann mér gambantein, 
en eg vélta hann úr viti.“ 


ur annars staðar; gamb- 
anteinn: töfrasproti; véla 
úr viti: svipta viti með 
brögðum. 


Þór kvað: 


21. „Illum huga 

launaðir þú þá góðar gjafar.“ 


Hárbarður kvað: 

22. „Það hefir eik, 

er af annarri skefur; 
um sig er hver í slíku. 

Hvað vanntu meðan, Þór?“ 

Þór kvað: 

23. „Eg var austur 
og jötna barðag 
brúðir bölvísar, 

er til bjargs gengu. 

Mikil myndi ætt jötna, 
ef allir lifði, 
vætur myndi manna 
undir Miðgarði. 

Hvað vanntu meðan, Hárbarður? 
Hárbarður kvað: 


22. Það hefir eik, er af 
annarri skefur er mynd- 
hverft orðtak, haft um 
menn, sem hagnast á öðr- 
um; skefur er hér senni- 
lega ópersónulegt, því að 
varla er hægt að hugsa 
sér eik sem frumlag fyrir 
sögnina að skafa; um sig 
er hver i slíku: hver er 
sjálfum sér næstur. 

23. austur: í austurvegi, 
þar sem jötnar bjuggu; 
brúðir bölvísar: illgjarn- 
ar (jötna)meyjar; til 
bjargs; jötnar áttu heima 
i fjöllunum; mikil — Mið- 
garði vísar til þess, að 
það er að þakka baráttu 
Þórs við jötna, að þeir 

„hafa ekki þegar lagt Mið- 
garð í eyði (um Miðgarð 
sjá Völuspá 4 og Grímn- 
ismál 41). 


24. „Var eg á Vallandi 
og vígum fylgdag, 
atta eg jöfrum, 
en aldrei sættag. 
Óðinn á jarla, 
þá er í val falla, 
en Þór á þræla kyn.“ 


24. Valland merlcir venju- 
lega Frakkland, en sumir 
skýrendur vilja taka 
nafnið hér í táknrænni 
merkingu: vígaland, sbr. 
Valhöll; jöfur: konungur; 
Óðinn —• þrœlakyn vísar 
til þess, að Óðinn var 
mest tignaður af höfð- 
ingjum, en Þór af alþýðu. 


-200 


201 






25. vilgi: mjög. 


Þór kvað: 


25. „Ójafnt skipta 

er þú myndir með ásum liði, 
ef þú ættir vilgi mikils vald.“ 


Hárbarður kvað: 

26. „Þór á afl ærið, 
en ekki hjarta; 
af hræðslu og hugbleyði 
þér var í hanzka troðið, 
og þóttist-a þú þá Þór vera. 
Hvorki þú þá þorðir 
fyr hræðslu þinni 
hnjósa né físa, 
svo að Fjalar heyrði." 


26. hjarta er hér tákn 
hugrekkis; uar þér { 
hanzka troðið; þetta á 
við söguna um ferð Þórs 
til Utgarða-Loka, er hann 
leitaði hælis í hanzka jöt- 
unsins; hnjósa: hnerra; 
físa: leysa vind; Fjalar 
(Skrýmir hjá Snorra); 
dulnefni Útgarða-Loka. 


Þór kvað: 

27. „Hárbarður inn ragi, * 

eg mynda þig í hel drepa, 

ef eg mætta seilast um sund.“ 

Hárbarður kvað: 

28. „Hvað skyldir þ ú um sund seilast, 
er sakar eru alls öngar? 

Hvað vanntu þá, Þór?“ 


27. drepa: slá, berja. 


Þór kvað: 

29. „Eg var austur 
og ána varðag, 
þá er mig sóttu 
þeir Svárangs synir. 
Grjóti þeir mig börðu, 


29. Suárangur er greini- 
lega jötunn, en er annars 
ókunnur. 



gagni urðu þeir þó lítt fegnir, 
þó urðu þeir mig fyrri 
friðar að biðja. 

Hvað vanntu þá meðan, 

Hárbarður?" 

Hárbarður kvað: 

30. „Eg var austur 

og við einherju dæmdag, 
lék eg við ina línhvítu 
og launþing háðag, 
gladdag ina gullbjörtu, 
gamni mær undi.“ 


30. einherja (kvenkyn af 
einheri): valkyrja; dæma: 
tala. 


Þór kvað: 

31 ,Góð áttu þér mankynni þar þá.“ 31. mankynni: kunnings- 

skapur við meyjar. 

Hárbarður Itvað: 

39 Liðs þíns 32. Vísan vii'ðist benda til 

” 1/1 c- t ' þess, að Hárbarður þykist 

væra eg þa þurtl, Þoi, þurfa á liðstyrk Þórs að 

að eg hélda þeirri inni línhvítu halda til þess að geta haft 

,1 meyna á valdi sínu fram- 
me Y' vegis. 

Þór kvað: 

33. „Eg mynda þér þá það veita, ; !3 ' Þór ® e g Ist j nunu veit ® 

0 ' 1 1 1 honum það, ef hann geti 

ef eg viður um kæmist.“ komið því við. 


Hárbarður kvað: 

34. „Eg mynda þér þá trúa, 

nema þú mig í tryggð véltir." 


Þór kvað: 

35. „Emk-at eg sá hælbítur 
sem húðskór forn á vor.“ 


35 . liúðskór: skorpinn 
skór úr skinni með hár- 
inu á, sem nagar og sær- 
ir hælinn. 







11 



Hárbarður kvað: 

36. „Hvað vanntu meðan, Þór?“ 

Þór kvað: 

37. „Brúðir berserkja 
barðag í Hléseyju. 

Þær höfðu verst unnið, 
vélta þjóð alla. 

Hárbarður kvað: 

38. „Klæki vanntu þá, Þór, 
er þú á konum barðir.“ 

Þór kvað: 

39. „Vargynjur vóru þær, 
en varla konur, 
skelldu skip mitt, 

er eg skorðað hafðag, 
ægðu mér járnlurki, 
en eltu Þjálfa. 

Hvað vanntu meðan, 

Hárbarður?“ 

Hárbarður kvað: 

40. „Eg vark í hernum, 
er hingað gerðist 
gnæfa gunnfána 
geir að rjóða.“ 

Þór kvað: 

41. „Þess viltu nú geta, 

er þú fórt oss óljúfan að bjóða.“ 


38. klœki: skammarverk. 


39. vargynja: ylgur; þetta 
orfSalag um brúðir ber- 
serkja (37. visa) á et til 
vill rót sína að rekja til 
þeirrar trúar, að ber- 
serkir geti breytt sér i 
birni og úlfa (sbr. orðin 
berserkur og úlfhéðinn); 
skella: velta (álirifssögn) 
og eyðileggja; Þjálfi var 
þjónustusveinn Þórs. 


40. i' hernum; óvíst er við 
hvað hér er átt, ef til vill 
ljð einherja, sem fylgdi 
Óðni; gerðist: lagði af 
stað; gnæfa virðist hér 
vera áhrifssögn. 


204 



Hárbarður kvað: 

42. „Bæta skal þér það þá 
munda baugi, 
sem jafnendur unnu, 
þeir er okkur vilja sætta.“ 


42. munda baugur: hring- 
ur, sem hafður var á 
hendinni (hringir voru 
oft hafðir til gjafa og 
bóta); jafnendur: sætt- 
endur; unnu: mátu. 


Þór kvað: 

43. „Hvar namtu þessi 
in hnæfilegu orð, 
er eg heyrða aldregi 
hnæfilegri?" 


43. hnæfilegur: bitur, 
móðgandi; erfitt er að sjá, 
hvers vegna Þór reiðist 
af þessum orðum. 


Hárbarður kvað: 


44. „Nam eg að mönnum 
þeim inum aldrænum, 

er búa í heimis haugum.“ 

Þór kvað: 

45. „Þó gefur þú gott nafn dysjum, 


44. aldrœnn: gamall; 
heimis haugum er leið- 
rétting fyrir heimis skóg- 
um. Orðið dysjum í næstu 
vísu rennir föstum stoð- 
um undir þessa leiðrétt- 
ingu. Heimis haugar: 
haugar heima við bæi. 


er þú kallar það heimis hauga.“ 45 - hauga er leiðrétting 

fyrir skóga. 


Hárbarður kvað: 

46. „Svo dæmi eg um slíkt far.“ 46 - f ar: hátterni, ástand. 


Þór kvað: 

47. orðkringi: mælska, 
hnyttni í orðum. 


hygg eg að þú æpa mynir, 
ef þú hlýtur af hamri högg.“ 


47. „Orðkringi þín 

mun þér illa koma, 
ef eg ræð á vog að vaða; 
úlfi hærra 






Hárbarður kvað: 


48. „Sif á hó heima, 

hans muntu fund vilja, 
þann muntu þrek drýgja, 
það er þér skyldara.“ 


48. hór: friðill; þrekur: 
þrekraun. 


Þór kvað: 

49. „Mælir þú að munns ráði, 
svo að mér skyldi verst þykja, 
halur inn hugblauði, 
hygg eg, að þú ljúgir.“ 


49. að munns ráði: hugs- 
unarlaust. 


Hárbarður kvað: 


50. „Satt hygg eg mig segja; 
seinn ertu að för þinni; 
langt myndir þú nú kominn, Þór, 
ef þú litum færir.“ 


50. fara litum: fara dag- 
fari og náttfari. 


Þór kvað: 

51 . „Hárbarður inn ragi, 

heldur hefir þú nú mig dvaldan." 

Hárbarður kvað: 

52 . „Ása-Þór hugða eg 5 

aldregi mundu | 

glepja féhirði farar.“ / 

9 

i 

Þór kvað: 

53. „Ráð mun eg þér nú ráða: 5 

ró þú hingað bátinum, 

hættum hætingi, 
hittu föður Magna.“ 


52. féhirðir: fjárhirðir. 
Gizkað hefur verið á, að 
féhirðir sé misritun fyrir 
farhirðir: ferjumaður; 

glepja farar: trufla ferð- 


53. hœtingur: hótun.skæt- 
ingur; faðir Magna: Þór. 


■206 


Hárbarður kvað: 

54. „Farðu firr sundi, 
þér skal fars synja.“ 

Þór kvað: 

55 . „Vísa þú mér nú leiðina, 

alls þú vilt mig eigi um voginn 

ferja.“ 

Hárbarður kvað: 

56. „Lítið er að synja; 
langt er að fara: 
stund er til stokksins, 
önnur til steinsins, 

haltu svo til vinstra vegsins, 
unz þú hittir Verland; 
þar mun Fjörgyn 
hitta Þór, son sinn, 
og mun hún kenna honum 

áttunga brautir 

til Óðins landa.“ 

Þór livað: 

57. „Mun eg taka þangað í dag?“ 


54. firr sundi: lengra frá 
sundinu. 


56. stund er ákveðin vega- 
iengd,- miðuð við þann 
tíma, sem tekur að ganga 
hana; stokkur: trébrú; 
steinn: klettur, sem hafð- 
ur. var fyrir kennileiti; 
Verland er táknrænt nafn 
um þann hluta jarðarinn- 
ar, sem byggður er mönn- 
um; Fjörggn, annað nafn 
á Jörð, móður Þórs; átt- 
ungar: ættíngjar, hér ætt- 
ingjar Þórs: æsir; 10. 
lína. Hér nefnir Hárbarð- 
ur fyrst nafn Óðins, og 
þótt hann segi livergi 
beinlínis, að hann sé Óð- 
inn, er augljóst af öllum 
orðaskiptunum, að svo er. 


Hárbarður hvað: 


58. „Taka við víl og erfiði, 
að uppverandi sólu 
er eg get þána.“ 


58. oil: erfiði og þrautir; 
þána: þiðna (og þá versn- 
ar færðin). 


Þór kvað: 

59. „Skammt mun nú mál okkart 

vera, 

alls þú mér skætingu einni svarar. 


■ 207 - 









Launa mun eg þér farsynjun, 
ef við finnumst í sinn annað.“ 

Hdrbarður kvað: 

60. „Farðu nú, 

þar er þig hafi allan gramir.“ 


60. er blótsyrði 
reiður. 





















1. Ár valtívar 
veiðar námu 
og sumblsamir, 
áður saðir yrði, 
hristu teina 

og á hlaut sáu; 
fundu þeir að Ægis 
örkost hvera. 

2. Sat bergbúi 
barnteitur fyrir 
mjög glíkur megi 
Miskurblinda. 

Leit í augu 
Yggs barn í þrá: 

„Þú skalt ásum 
oft sumbl gera.“ 

3. Önn fékk jötni 
orðbæginn halur, 
hugði að hefndum 
hann næst við goð, 
bað hann Sifjar ver 
sér færa hver, — 
„þann er eg öllum öl 
yður um heita“. 


1. ór: fyrir löngu; valtiu- 

ar: hergoð, æsir; námu: 
f engu; sumblsamir: 

drykkfelldir; saðir: sadd- 
ir; teinar: hlautteinar, 
vendir, sem hafðir voru 
til að dreifa fórnarblóði; 
og á hlaut (fórnarblóð) 
sáu; blóð var stundum 
notað til spásagna meðal 
germanskra þjóða; ör- 
kostur hvera: gnægð 
katla (upphafleg merk- 
ing orðsins hver er ket- 

2. bergbúi: jötunn, (hér) 
Ægir, helzt er hægt að 
hugsa sér, að hann hafi 
búið i berghelli niðri við 
sjó; barnteitur: glaður 
eins og barn; Miskur- 
blindi, merking óvís; Yggs 
barn: sonur Oðins: Þór; 
í þrá: Jírjózkulega. 

3. önn: áhyggja; orðbseg- 
inn: meinyrtur; Sifjar 
ver: eiginmaður Sifjar: 
Þór; þann •— heita: sem 
ég geti hitað í öl handa 
ykkur öllum. 


4. Né það máttu 
mærir tívar 
og ginnregin 
um geta hvergi, 
unz af tryggðum 
Týr Hlórriða 
ástráð mikið 
einum sagði: 

5. „Býr fyr austan 
Élivoga 

hundvís Hymir 
að himins enda; 
á minn faðir 
móðugur ketil, 
rúmbrugðinn hver, 
rastar djúpan.“ 

Þór Itvað: 

6. „Veiztu, ef þiggjum 
þann lögvelli?" 

Týr kvað: 

„Ef, vinur, vélar 
við gerum til.“ 

7. Fóru drjúgum 
dag þann fram 
Ásgarði frá, 

unz til Egils kómu; 


4. mærir tivar og ginn- 
rcgin merkir hvorttveggja 
goðin; Hlórriði: Þór; ásl- 
ráð: vinarráð, heilræði. 

5. Élivogar, sjá Vafþrúðn- 

ismál 31; hundvís: mjög 
vitur; minn faðir; hér 
kallar Týr Hymi jötun 
föður sinn, og er það í 
mótsögn við aðrar heim- 
ildir, sem telja Tý son 
Óðins og alls ekki af 
jötna kyni. Bent hefur 
verið á, að Loki sómdi sér 
miklu betur í lilutverki 
Týs í þessari frásögn, 
enda var hann jötnaættar 
og oft fylgdarmaður Þórs. 
Þá verða og skiljanleg 
ummælin um Loka í 37. 
vísu, sem annars koma 
eins og skollinn úr sauð- 
arleggnum. Orðið tgr er 
einnig samnafn, sem 
merkir guð, en varla er 
leyfilegt að gera ráð fyr- 
ir ]>ví, að það sé hér aftur 
og aftur notað um Loka; 
móðugur: hugraldcur; 

rúmbrugðinn: rúmur, víð- 
ur; röst er ókunn vega- 
iengd. 

6. lögvellir: heituketill, 

ölketill; ef —■ til (undir- 
skilið: við þiggjum 

liann): vinur, ef við beit- 
um brögðum. 


7. drjúgum (skrefum): 
rösklega; Egill er senni- 
lega faðir Þjálfa og 
Rösku, þótt nafn hans sé 
ekki nefnt í sögunni um 
för Þórs til Útgarða-Loka. 










horngöfgasta, 
hurfu að höllu, 
er Hymir átti. 

8. Mögur fann ömmu 
mjög leiða sér, 
hafði höfða 
hundruð níu, 

en önnur gekk 
algullin fram 
brúnhvít bera 
bjórveig syni: 

9. „Áttniður jötna, 
eg viljag ykkur 
hugfulla tvo 
und hvera setja; 
er minn fríi 
mörgu sinni 
glöggur við gesti, 
gör ills hugar.“ 

10. En váskapaður 
varð síðbúinn 
harðráður Hymir 
heim af veiðum; 
gekk inn í sal, 
glumdu jöklar, 
var karls, er kom, 
kinnskógur frerinn. 


<S. mögur: sonur; hér mun 
átt við Tý; algullin: aulli 
skrýdd. 


i). áttniður jötna: afkom- 
andi jötna: Týr; frii: 
elskhugi, eiginmaður; 
glöggur: nizkur; gör: til- 
búinn. 


10. uáskupaður: sem skap- 
ar mein; kinnskógur: 
skogg. 



Frilla Itvað: 

11. „Ver þú heill, Hymir, 
í hugum góðum, 

nú er sonur kominn 
til sala þinna, 
sá er við væntum 
af vegi löngum. 

Fylgir honum 
hróðurs andskoti, 
vinur verliða; 

Véur heitir sá. 

12. Sjáðu hvar sitja 
und salar gafli, 
svo forða sér, 
stendur súl fyrir.“ 
Sundur stökk súla 
fyr sjón jötuns, 
en áður í tvö 

ás brotnaði. 

13. Stukku átta, 

en einn af þeim 
hver harðsleginn 
heill af þolli. 

Fram gengu þeir, 
en forn jötunn 
sjónum leiddi 
sinn andskota. 

14. Sagði-t honum 
hugur vel þá, 


11. hróðurs (frægðar) 
andskoti: frægur and- 

stæðingur (jötna); uinur 
uerliða (manna) : Þór; 
Véur; hér mun átt við 
Þór, sem bæði var nefnd- 
ur Miðgarðs véur og 
Harðvéur. 


12. ás: þverás, festur við 
súluna; (á hann virðast 
katlarnir hafa verið 
hengdir). 


13. átta, undirskilið hver- 
ar (katlar) ; þollur: furu- 
tré (liér): ás. 


14. gýgjar grætir: harm- 
valdur tröllkvenna: Þór; 
þjór: naut; senn: þegar í 
stað. 


213 —& 





er hann sá gýgjar græti 
á gólf kominn. 

Þar vóru þjórar 
þrír um teknir, 
bað senn jötunn 
sjóða ganga. 

15. Hvern létu þeir 
höfði skemmra 
og á seyði 
síðan báru. 

Át Sifjar ver, 
áður sofa gengi, 
einn með öllu 
öxn tvö Hymis. 

16. Þótti hárum 
Hrungnis spjalla 
verður Hlórriða 
vel fullmikill: 

„Munum að aftni 
öðrum verða 

við veiðimat 
vér þrír lifa.“ 

17. Véur kvaðst vilja 
á vog róa, 

ef ballur jötunn 
beitur gæfi. 

Hymir kvað: 

„Hverfðu til hjarðar, 
ef þú hug trúir, 


15. seyðir: liola lögð inn- 
an steinum, sem voru hit- 
aðir með eldi; öxn, ft. af 
oxi: uxi. 


16. hár: gráhærður; 

Hrungnis spjalli (vinur): 
jötunn. 


17. ballur: hraustur, 

sterkur; brjótur berg- 
Dana (jötna): Þór. 


214 


brjótur berg-Dana, 
beitur sækja. 


18. Þess vænti eg, 
að þér myni 
ögn af oxa 
auðfeng vera.“ 
Sveinn sýslega 
sveif til skógar, 
þar er uxi stóð 
alsvartur fyrir. 

19. Braut af þjóri 
þurs ráðbani 
hátún ofan 
horna tveggja. 

Hyinir kvað: 

„Verk þykja þín 
verri miklu 
kjóla valdi 
en þti kyrr sitjir." 

20. Bað hlunngota 
hafra drottinn 
áttrunn apa 
utar færa; 

en sá jötunn 
sína taldi 
litla fýsi 
að róa lengra. 


18. ögn: beitur; sveinn, 
hér er átt við Þór; sýs- 
lega: skjótt. 


19. þurs (ef.) ráðbani: 
Þór; hátún liorna tveggja: 
höfuð; kjóla vatdur: skip- 
stjórnarmaður; hér hlýt- 
ur að vera átt við Hymi. 


20. hlunngoti: hlunna 
hestur: skip; hafra drott- 
inn: Þór; áttrunnur apa: 
ættingi jötna: jötunn. 


215 





21. Dró mær Hymir 
móðugur hvali, 
einn á öngli, 
upp senn tvo, 
en aftur í skut 
Óðni sifjaður 
Véur við vélar 
vað gerði sér. 

22. Egndi á öngul, 

sá er öldum bergur, 
orms einbani 
uxa höfði. 

Gein við agni, 
sú er goð fjá, 
umgjörð neðan 
allra landa. 

23 . Dró djarflega 
dáðrakkur Þór 
orm eiturfán 
upp að borði, 
hamri kníði 
háfjall skarar 
ofljótt ofan 
úlfs hnitbróður. 

24. Hreingálkn hlumdu, 
en hölkn þutu, 

fór in forna 
fold öll saman; 


21 mær: frægur; óðni 
sifjaður: skyldur Óðnl- 
Þór; við vélar: með snilli] 


22 . sa er öldnm bcrgur: 
sá, sem bjargar mönnum: 
Þór; orms einbani: bana- 
maður Miðgarðsorms: Þór 
(Þór drepur orminn i 
ragnarökum); fjá: hata; 
umgjörð allra landa: Mið- 
garðsormur (sem hringar 
sig umhverfis jörðina). 


23. eiturfár: gljáandi af 
eitri; kníði, þátíð af 
knýja: slá; háfjall skar- 
ar: höfuð (skör: skorið 
hár); úlfs hnitbróðir: al- 
bróðir Fenrisúlfs: Mið- 
garðsormur. 

24. hreingálkn; merking 

óviss. Hreingálkn geta 
helzt verið úlfar (övinir 
hreindýra), en það getur 
ekki átt við hér á hafi 
úti. Þess vegna hafa sum- 
ir skýrendur komið með 
breytingartillögur: hraun- 
gálkn: jötnar og hrann- 
gálkn: sæskrímsli; 

hlumdu af hlymja: dynja, 



sökktist síðan 
sá fiskur í mar. 

25. Óteitur jötunn, 
er þeir aftur reru, 
svo að ár Hymir 
ekki mælti, 
veifði hann ræði 
veðurs annars til. 

Hymir kvað: 

26. „Muntu um vinna 
verk hálft við mig, 
að þú heim hvali 
haf til bæjar 

eða flotbrúsa 
festir okkarn?“ 

27. Gekk Hlórriði, 
greip á stafni 
vatt með austri 
upp lögfáki, 
einn með árum 
og með austskotu 
bar hann til bæjar 
brimsvín jötuns 
og holtriða 

hver í gegnum. 

28. Og enn jötunn 
um afrendi. 


c 


gera hark; hölkn (ft.): 
flatt berg, hölkn þutu: 
það dundi í klettunum; 
sá fiskur: hér er átt við 
Miðgarðsorm. 

25. óteitur: ókátur; aftur: 
aftur til lands; að ár: við 
árina; rœði: ár; veðurs 
annars til: í gagnstæða 
átt (af því að hann vildi 
breyta um stefnu). 


26. flotbrúsi: skip (brúsi: 
geithafur). 


27. vatt ■— lögfáki: setti 
skipið upp með öllum 
sænum, þeim sem í var; 
lögfákur: sævar hestur: 
slcip; austskota: austurs- 
trog; brimsvín hafa sum- 
ir skýrendur talið þf. et.: 
skip, en aðrir þf. ft.: 
livali; holtriða hver, 
merking óviss. Skýrendur 
hafa helzt gizkað á, að 
holtrið væri skógi vaxin 
hæð og holtriða hver: 
gjá milli skógi vaxinna 
hæða. 

28. afrendi (af afur: 
sterkur, og hönd): afl; 
kálkur: bikar. 


216 


■ 217 - 








þrágirni vanur, 
við Þór sennti, 
kvað-at mann ramman, 
þótt róa kynni 
kröfturlegan, 
nema kálk bryti. 

29. En Hlórriði, 

er að höndum kom, 
brátt lét bresta 
brattstein gleri; 
sló hann sitjandi 
súlur í gegnum, 
báru þó heilan 
fyr Hymi síðan. 

30. Unz það in fríða 
frilla kenndi 
ástráð mikið, 
eitt er vissi: 

„Drep við haus Hymis, 
hann er harðari 
kostmóðs jötuns 
kálki hverjum." 

31. Harður reis á kné 
hafra drottinn, 
færðist allra 

í ásmegin; 
heill var karli 
hjálmstofn ofan, 



29. lét bresta braltstein 
gleri: braut steinsúlu 

(brattstein) með gl er i 
(bikarnum). 


30. kostmóður: breyttur 
af áti. 


31. allra: fullkomlega; 
hjálmstofn: höfuð; vin- 
ferill: bikar; valur: síval- 
ur. 


en vínferill 
valur rifnaði. 


32. „Mörg veit eg mæti 
mér gengin frá, 

er eg kálki sé 
úr knjám hrundið;“ 
karl orð um kvað: 
„knákat eg segja 
aftur ævagi, 

þú ert, öldur, um heitt. 

33. Það er til kostar, 
ef koma mættið 
út úr óru 
ölkjól hofi.“ 

Týr leitaði 
tvisvar hræra; 
stóð að hvoru 
hver kyrr fyrir. 

34. Faðir Móða 
fékk á þremi 

og í gegnum steig 
gólf niður í sal; 
hóf sér á höfuð upp 
hver Sifjar ver, 
en á hælum 
hringar skullu. 

35. Fóru-t lengi, 
áður líta nam 


32. mæti (hk. ft.): dýr- 
gripir; knákat ■—- œvagi: 
ég get aldrei oftar sagt; 
öldur: öl; heitt: lh. þt. af 
heita: hita, brugga. 


33. það er til kostar: það 
skilyrði er sett; 2.—4. 
línu má taka saman: ef 
koma mættið ölkjól 
(katli) út úr óru (voru) 
hofi (hér: bústað). 


34. faðir Móða: Þór; fékk 
á: tók á; þremi, þgf. af 
þrömur: barmur, brún; 
hringar: hringar, sem voru 
á katlinum fyrir handar- 
höld. 


35. hreysi: hraunhola, 
hraunhellir; fólkdrótl 
(liðsveit) fjölhöfðuð: 
jötnar. 


219 














aftur Óðins sonur 
einu sinni; 
sá hann úr hreysum 
með Hymi austan 
fólkdrótt fara 
fjölhöfðaða. 


36. Hóf hann sér af herðum 
hver standanda, 
veifði hann Mjöllni 
morðgjörnum fram, 
og hraunhvala 
hann alla drap. 


3G. hraunhvalur: jötunn. 


37. Fóru-t lengi, 
áður liggja nam 
hafur Hlórriða 
hálfdauður fyrir. 
Var skær skökuls 
skakkur á beini, 
en því inn lævísi 
Loki um olli. 


37. skœr er leiðrétting fyr- 
ir skirr, sem er óskiljan- 
legt; skœr (hestur) skök- 
uls (vagnstangar): drátt- 
ardýr, hér haft um hafra 
Þórs; 7.—8. lína, sjá skýr- 
ingu við 5. vísu. 


38. En ér heyrt hafið, — 
hver kann um það 
goðmálugra 
gerr að skilja? — 
hver af hraunbúa 
hann laun um fékk, 
er hann bæði galt 
börn sín fyrir. 


38. goðmálugur: fróður 
um goð; skilja: skýra; 
hraunbúi hlýtur að vera 
Egill, er lét börn sín, 
Þjálfa og Rösku af hendi 
við Þór. 


■220 



39. Þróttöflugur kom 
á þing goða 
og hafði hver, 
þann er Hymir átti; 
en véar hverjan 
vel skulu drekka 
öldur að Ægis 
eiturhörmeitið. 


39. þróttöflugur: mjög 
sterkur eða voldugur; vé- 
ar, ft. af véur: goð; eit- 
urhörmeitið er leiðrétting 
fyrir eitt hörmeitið; eit- 
urhör: ormur; meitiður: 
sem sker (af meita: 
skera); eiturhörmeitiður 
er þá ormabani, en það er 
algeng kenning á vetri. 


221 -§£ 













































Frá Ægi og goðum. 

Ægir, er öðru nafni hét Gymir, hann hafði búið ásum 
öl, þá er hann hafði fengið ketil inn mikla, sem nú er 
sagt. Til þeirrar veizlu kom Óðinn og Frigg, kona hans. 
Þór kom eigi, því að hann var í austurvegi. Sif var þar, 
kona Þórs, Bragi og Iðunn, kona hans. Týr var þar. Hann 
var einhendur, — Fenrisúlfur sleit hönd af honum, þá er 
hann var bundinn. Þar var Njörður og kona hans Skaði, 
Freyr og Freyja, Víðar, son Óðins. Loki var þar og þjón- 
ustumenn Freys, Byggvir og Beyla. Margt var þar ása og 
álfa. Ægir átti tvo þjónustumenn, Fimafengur og Eldir. 
Þar var lýsigull haft fyrir elds ljós. Sjálft barst þar öl. Þar 
var griðastaður mikill. Menn lofuðu mjög, hversu góðir 
þjónustumenn Ægis vóru. Loki mátti eigi heyra það, og 
drap hann Fimafeng. Þá skóku æsir skjöldu sína og æptu 
að Loka og eltu hann braut til skógar, en þeir fóru að 
drekka. Loki hvarf aftur og hitti úti Eldi. Loki kvaddi 
hann: 

1. „Seaðu það, Eldir, 1. einugi: ekki einu, engu; 

01 . . sigtívar: hergoð. 

svo að þu einugi 
feti gangir framar, 
hvað hér inni 
hafa að ölmálum 
sigtíva synir.“ 

























Eldir kvað: 

2. „Um vopn sín dæma 
og um vígrisni sína 
sigtíva synir. 

Ása og álfa, 

er hér inni eru, 

manngi er þér í orði vinur.“ 


2. dœma: tala; i’ígrisni: 
herfrægð, dugnaður til 
víga; manngi: enginn. 


Loki kvað: 


3. 


„Inn skal ganga 

Ægis hallir í 

á það sumbl að sjá; 

jöll og áfu 

færi eg ása sonum, 

og blend eg þeim svo meini 

mjöð.“ 


3. jöll og áfa, nierlting 
óviss, en oftast er talið, 
að það merki eitthvað 
svipað og hráp og róg í 
næstu vísu; blend er nt. 
af blanda. 


Eldir kvað: 


4. „Veiztu, ef þú inn gengur 
Ægis hallir í 
á það sumbl að sjá, 
hrópi og rógi 
ef þú eyst á holl regin, 
á þér munu þau þerra það.“ 


4. róg (hlt.): fjandskapur, 
illmælgi; holl regin: vin- 
veitt goð. 


5. sáryrðum sakast: deila 
illdeilum; til: of. 

sáryrðum sakast, 
auðigur verða 
mun eg í andsvörum, 
ef þú mælir til margt.“ 


Loki kvað: 

5. „Veiztu það, Eldir, 
ef við einir skulum 




227 














Síðan gekk Loki inn í höllina. En er þeir sá, er fyrir 
voru, hver mn var kominn, þögnuðu þeir allir. 

Loki kvað: 


6. „Þyrstur eg kom 
þessar hallar til, 

Loftur, um langan veg 
ásu að biðja, 

að mér einn gefi 
mæran drykk mjaðar. 

7. Hví þegið ér svo, 
þrungin goð, 

að þér mæla né meguð? 
Sessa og staði 
veljið mér sumbli að 
eða heitið mig héðan.“ 

Bragi kvað: 

8. „Sessa og staði 
velja þér sumbli að 
æsir aldregi, 

því að æsir vitu, 
hveim þeir alda skulu 
gambansumbl um geta.“ 

Loki kvað: 

9. „Mantu það, Óðinn, 
er við í árdaga 
blendum blóði saman? 
Ölvi bergja 

léztu eigi mundu, 
nema okkur væri báðum 


6. Loftnr er nafn á Loka 
sennileira dregið af ] )v í' 
ílð 11111111 átti skó, er hann 
rann á loft og lög; mœr: 
agætur. 


7. þriuujinn (lh. ],t. a f 
]>ryngva): bólginn, fullur 
1,1 e_u ; hér gætu orðin 
inetnaður eða reiði verið 
undii skilin; oclju sessci 
"<J staði: visa til sætis; 
heita: skipa. 


8. hveim: liverjuni; nldn 
er ef. ft. af öld: fólk, 
nienn; gambansumbl: 

stórdrykkja. 


9. blanda blóði saman á 
hér við stofnun fóst- 
bræðralags; ölvi, þgf. a f 
öl. 


borið.“ 






Óðinn kvað: 

10. „Rístu þá, Víðar, 
og Iát úlfs föður 
sitja sumbli að, 
síður oss Loki 
kveði lastastöfum 
Ægis höllu í.“ 


10. úlfs faðir: Loki; sið- 
ur: til þess að ekki; 
Uveðja lastastöfum: 

ávarpa með lastyrðum. 


Þá stóð Víðar upp og skenkti Loka. En áður hann drykki, 
kvaddi hann ásuna: 


11. „Heilir æsir, 
heilar ásynjur 
og öll ginnheilög goð — 
nema sá einn ás, 
er innar situr, 

Bragi, bekkjum á.“ 


11. ginnheilög: mjög hei- 
lög (ginn er hér til 
áherzlu). 


Bragi kvað: 

12. „Mar og mæki 

gef eg þér míns fjár, 
og bætir þér svo baugi Bragi, 
síður þú ásum 
öfund um gjaldir, 
gremdu eigi goð að þér.“ 


12. mar: hestur; mækir: 
sverð; bœta baugi: gefa 
jafngildi hrings; gjalda 
öfund: sýna liatur; grtm 
þú eigi goð að þér: reittu 
ekki goðin til reiði. 


Loki kvað: 

13. „Jós og armbauga 
muntu æ vera 
beggja vanur, Bragi; 
ása og álfa, 
er hér inni eru, 


13. jór: hestur; vera van- 
ur e-s: skorta eitthvað; 
skjarr: styggur, fælinn; 
skjarrastur við skot: 
liræddastur við að skjóta. 


> 



228 


229 












þú ert við víg varastur 
og skjarrastur við skot.“ 

Bragi kvað: 

14. „Veit eg, ef fyr utan værag, 
svo sem fyr innan emk, 

Ægis höll um kominn, 
höfuð þitt 

bæra eg í hendi mér; 
lét eg þér það fyr lygi.“ 

Loki kvað: 

15. „Snjallur ertu í sessi, 
skal-at-tu svo gera, 

Bragi bekkskrautuður; 
vega þú gakk, 

ef þú vreiður sér; 
hyggst vætur hvatur fyrir.“ 

Iðunn kvað: 

16. „Bið eg, Bragi, 
barna sifjar duga 
og allra óskmaga, 
að þú Loka 
kveðir-a lastastöfum 
Ægis höllu í.“ 

Loki kvað: 

17. „Þegi þú, Iðunn, 

þig kveð eg allra kvenna 
vergjarnasta vera, 


14. lét eg þér það fyr lygi : 
ég borgaði þér það fyrir 
lygina. 


15. vreiður: reiður; hyggst 
vætur hvatur fyrir: kjark- 
maður vilar ekkert fyrir 
sér; vætur: ekkert. 


16. barna sifjar duga og 
allra óskmaga: gæta 

venzla, bæði skyldleika 
og þeirra, sem unnar eru 
á annan hátt; bér er átt 
við, að Loki hafi gerzt 
óskasonur Óðins, er hann 
blandaði blóði við hann. 


17. sizt: siðan er; itur- 
þveginn: ágætlega þveg- 
inn; 4.—6. lína. Ekki er 
annars staðar getið um 
bróður Iðunnar. 


^3—230 




sízt arma þína 
lagðir íturþvegna 
um þinn bróðurbana." 

Iðunn kvað: 

18. „Loka eg kveðk-a 
lastastöfum 
Ægis höllu í: 

Braga eg kyrri 
bjórreifan; 

vilk-at eg, að ið vreiðir vegizt.“ , 


Gefjun kvað: 

19. „Hví ið æsir tveir 
skuluð inni hér 
sáryrðum sakast? 

Loftki það veit, 
að hann leikinn er 
og hann fjörg öll frjá.“ 


19. Loftki það veit: Loft- 
ur (Loki) veit það ekki; 
hann; hér hlýtur að vera 
átt við Braga; leikinn: 
kátur, glaðvær; fjörg; 
merking óviss, sennilega: 
goð; frjá: elska. 


Loki kvað: 

20. „Þegi þú, Gefjun, 
þess mun eg nú geta, 
er þig glapti að geði 
sveinn inn hvíti, 
er þér sigli gaf 
og þú lagðir lær yfir.“ 


20. sigli: skrautgripur; 
4.—6. lína. Frásögn þess- 
ara visuorða er annars 
ókunn og kemur illa heim 
við ummæii Gylfaginn- 
ingar um Gefjun, að liún 
hafi verið mær. 


Oðinn kvað: 

21. „Ær ertu, Loki, 21. fœr þér Gefjun að 

. . gremi: gerir Gefjun þér 

Og orvitt, reiða; aldar örlög : örlög 

er þú fær þér Gefjun að gremi, manna. 





því að aldar örlög, 

hygg eg, að hún öll um viti 

jafngerla sem eg.“ 

Loki kvað: 

22. „Þegi þú, Óðinn, 
þú kunnir aldregi 
deila víg með verum; 
oft þú gaft, 

þeim er þú gefa skyldir-a, 
inum slævurum sigur.“ 

Oðinn kvað: 

23. „Veiztu, ef eg gaf, 

þeim er eg gefa né skylda, 
inum slævurum sigur, 
átta vetur 

vartu fyr jörð neðan, 
kýr mjólkandi og kona, 
og hefir þú þar börn borið, 
og hugða eg það args aðal.“ 

Loki kvað: 

24. „En þig síða kváðu 
Sámseyju í, 

og draptu á vétt sem völur; 
vitka líki 
fórtu verþjóð yfir, 
og hugða eg það args aðal.“ 


22. deila víg með verum: 
útkljá bardaga með mönn- 
um; slær: sljór, bitlaus, 
(hér) daufgerður. 


23. 4.—8. lína erbrigzlum 
ergi, sem var mjög al- 
gengt í illvígum orðasenn- 
um; args aðal: eðli ósam- 
boðið karlmanni. 


24. siða (leiðrétting fyrir 
síga): efla seið; vétt: 
frumstæð galdratrumba; 
draptu á vétt sem völur: 
barðir á trumbu eins og 
spákonur ( völur ft. af 
völva ); vitki: galdramað- 
ur; verþjóð: mannkyn. 


232 


i 


Frigg kvað: 

25. „Örlögum ykkrum 
skylið aldregi 
segja seggjum frá, 
hvað ið æsir tveir 
drýgðuð í árdaga; 
firrist æ forn rök firar.“ 


25. seggur: maður; firr- 
ist œ forn rök firar: 
menn skulu forðast frá- 
sagnir um forn örlög. 


Loki kvað: 

„Þegi þú, Frigg, 
þú ert Fjörgyns mær 
og hefir æ vergjörn verið, 
er þá Véa og Vilja 
léztu þér, Viðris kvæn, 
báða í baðm um tekið.“ 


26. Fjörggns mær: Fjör- 
gyns dóttir; Vili og Véi 
Voru bræður Óðins, en 
þeir gengu eitt sinn báð- 
ir að eiga Frigg í fjarveru 
'hans (Ynglingasaga 3); 
Viðris kvœn: kona Óðins; 
baðmur: faðmur. 


Frigg kvað: 

„Veiztu, ef eg inni ættag 
Ægis höllum í 
Baldri líkan bur, 
út þú né kæmir 
frá ása sonum, 

og væri þá að þér vreiðum vegið.“ 


27. Hér er Baldri lýst sem 
meiri vígamanni en ann- 
ars staðar í íslenzkum 
heimildum; bur: sonur. 


Loki kvað: 

„Enn viltu, Frigg, 
að eg fleiri telja 
mína meinstafi: 
eg því réð, 
er þú ríða sér-at 
síðan Baldur að sölum.“ 


28. meinstafir: illvirki, 
verk, sem valda meini. 


- 233 









29. leiðstafir: meinstafir. 


Freyja kvað: 

29. „Ær ertu, Loki, 
er þú yðra telur 
Ijóta leiðstafi; 
örlög Frigg, 

hygg eg, að öll viti, 
þótt hún sjálfgi segi.“ 

Loki kvað: 

30. „Þegi þú, Freyja, 

þig kann eg fullgerva, 
er-a þér vamma vant: 
ása og álfa, 
er hér inni eru, 
hver hefir þinn hór verið.“ 

Freyja kvað: 

31. „Flá er þér tunga, 

hygg eg, að þér fremur myni 
ógott um gala; 
reiðir eru þér æsir 
og ásynjur, 

hryggur muntu heim fara.“ 

Loki kvað: 

32. „Þegi þú, Freyja, 
þú ert fordæða 

og meini blandin mjög, 
sízt þig að bræður þínum 
stóðu blíð regin 

og myndir þú þá, Freyja, frata.“ 


30. er-a þér vamma vant: 
l)ú hefur nóg af göllum; 
hór: friðill, elskhugi. 


31. gala sér ógott: baka 
sér tjón með tali sínu 
(sjá Hávamál 29). 


32. fordæða: galdranorn; 
mein: illska; bræður: þgf. 
af bróðir; stóðu er leið- 
rétting fyrir siðu; bræður 
— regin bendir til þess, 
að systkinahjónabönd 
tíðkuðust meðal vanagoð- 
anna; frata: leysa vind. 


■234 


Njörður kvað: 

33. „Það er válítið, 

þótt sér varðir vers fái 

hós eða hvors; 

hitt er undur, er ás ragur 

er hér inn um kominn 

og hefir sá börn um borið.“ 


33. válítið: meinlítið; 
varðir, ft. af vörð: kona; 
ver: eiginmaður; það — 
hvors: það er meinlítið, 
þó að konur fái sér eigin- 
mann eða friðil eðahvort- 
tveggja; ragur: kynvillt- 
ur. 


Loki kvað: 

34. „Þegi þú, Njörður, 
þú vart austur héðan 
gísí um sendur að goðum. 
Hymis meyjar 
höfðu þig að hlandtrogi 
og þér í munn migu.“ 


34. þú ■■—■ goðum: Sam- 
kvæmt þessu hefur skáld- 
ið hugsað sér Vanaheim 
fyrir vestan Ásgarð og 
ekki langt frá höll Ægis 
(sjá nánar Vafþrúðnis- 
mál 39); Hymis meyjar: 
jötnameyjar; Hymis 

meyjar — migu; þessi 
sögn er annars ókunn. 


Njörður kvað: 

35. „Sú erumk líkn, 

er eg vark langt héðan 
gísl um sendur að goðum, 
þá eg mög gat, 
þann er manngi fjár, 
og þykir sá ása jaðar.“ 


35. mögur: sonur; hér er 
átt við Frey; fjá: liata; 
ása jaðar: vörn ása. 


Loki kvað: 

36. „Hættu nú, Njörður, 
haf þú á hófi þig, 
munk-a eg því leyna lengur: 
við systur þinni 
gaztu slíkan mög, 
og er-a þó vonu verr.“ 


36. við systur þinni . . . 
Þessi systir Njarðar mun 
hafa verið samnefnd hon- 
um og þau dýrkuð saman 
til árs, sjá frásögn Tacit- 
usar um gyðjuna Nerþus 
(Germania 40) og Yng- 
lingasögu 4; era þó vonu 
verr: það er þó ekki verra 
en von er á. 




Týr kvað: 

37. „Freyr er beztur 
allra ballriða 
ása görðum í. 

Mey hann né grætir 

né manns konu 

og leysir úr höftum hvern. 

Loki kvað: 

38. „Þegi þú, Týr, 
þú kunnir aldregi 
bera tilt með tveim; 
handar innar hægri 
mun eg hinnar geta, 

er þér sleit Fenrir frá.“ 

Týr kvað: 

39. „Handar em eg vanur, 
en þú hróðursvitnis, 
böl er beggja þrá; 
úlfgi hefir og vel, 

er í böndum skal 
bíða ragnarökurs.“ 

Loki kvað: 

40. „Þegi þú, Týr, 

það varð þinni konu, 
að hún átti mög við mér; 
öln né penning 
hafðir þú þess aldregi 
vanréttis, vesall.“ 



38. tilt: hæfilegt, gott (hk. 
af lo. tilur); bera tilt: 
hera sáttarorð; 3.—6.1ína. 
Þessu er erfitt að koma 
saman. Komið hefur fram 
þessi leiðréttingartilraun: 
hönd ina hægri, 
munka hinnar geta, 
þér sleit Fenrir frá. 

(F. J.) 

Frá þessum atburði er 
gleggst sagt í Gylfaginn- 
ingu 25 og 34; Fenrir: 
Fenrisúlfur. 


39. hróðnrsvitnir: hinn 
frægi úlfur: Fenrisúlfur; 
böt er beggja þrá: óham- 
ingja beggja er söknuður; 
útfgi hefir og vel: úlfur- 
inn á ekki gott. 


40. Kona Týs er hvergi 
nefnd annars staðar; öln: 
alin (vaðmáls). 


■236 



Freyr kvað: 

41. „Úlf sé eg liggja 
árósi fyrir, 

unz rjúfast regin. 

Því muntu næst, 
nema þú nú þegir, 
bundinn, bölvasmiður." 

Loki kvað: 

42. „Gulli keypta 
léztu Gymis dóttur 

og seldir þitt svo sverð; 
en er Múspells synir 
ríða Myrkvið yfir, 
veizt-a þú þá, vesall, hve þú 

vegur.“ 


41. árós getur þýtt hvort 
sem er: upptök eða mynni 
ár. Er því annaðhvort, að 
hólmurinn, þar sem úlf- 
urinn var bundinn, hefur 
verið við ármynni, eða 
átt er við upptök árinnar 
Vánar, sem rennur úr 
kjafti úlfsins (sjá Gylfa- 
ginningu 34) ; rjúfast: 
farast; regin: goð. 

42. gulli — sverð, sjá 
Skírnismál; Múspells sgn- 
ir, sjá Völuspá 51. 


Byggvir kvað: 

43. „Veiztu, ef eg eðli ættag 
sem Ingunar-Freyr 
og svo sællegt setur, 
mergi smærra 
mylda eg þá meinkráku 
og lemda alla í liðu.“ 


43. eðli: ætt eða óðal; 
Ingunar-Freyr : Yngvi- 

Freyr. Yngvi var ann- 
að nafn Freys, og af því 
draga Ynglingar nafn sitt; 
meinkráka: skaðsemdar- 
kráka, hér skammaryrði 
um Loka. 


Loki kvað: 

44. „Hvað er það ið litla 
er eg það löggra sék 
og snapvíst snapir? 

Að eyrum Freys 

muntu æ vera 

og und kvernum klaka.“ 


44. löggra: dingla rófunni; 
snapvis: sníkjulegur; 

snapa: láta sníkjulega; 
ktaka: kvaka. 






















Byggvif kvað: 

45. „Byggvir eg heiti, 

en mig bráðan kveða 
goð öll og gumar; 
því em eg hér hróðugur, 
að drekka Hrofts megir 
allir öl saman.“ 

Loki kvað: 

46. „Þegi þú, Byggvir, 
þú kunnir aldregi 
deila með mönnum mat, 
og þig í flets strá 
finna né máttu, 

þá er vógu verar.“ 

Heimdallur kvað: 

47. „Ölur ertu, Loki, 
svo að þú ert örviti, 

— hví né lezt-a-ðu, Loki? — 
því að ofdrykkja 
veldur alda hveim, 
er sína mælgi né man-at.“ 

Loki kvað: 

48. „Þegi þú, Heimdallur, 
þér var í árdaga 

ið ljóta líf um lagið, 
aurgu baki 
þú munt æ vera 
og vaka vörður goða.“ 


45. Byggvír er kornvættur, 
kenndur við bygg, en er 
jafnframt þjónustumaður 
árguðsins, Freys; gumar: 
menn; Hrofts megir: Óð- 
ins synir: æsir. 


46. flets strá: liálmur, sem 
stráð var á bekki (sbr. 
Þrymskviðu 22); verar: 
menn. 


47. hví né lezt-a-ðu: hvi 
heldur þú þér ekki i skef j- 
um (lezt af letjast); alda 
hveim: hverjum manni 
(alda ef. ft. af öld: menn); 
er.-að (skýringartenging); 
né man-at: man ekki. 


48. lagið (lh. þt. af 
leggja): ákveðið, fyrirbú- 
ið; aurgu eða örgu: aur- 
ugu eða örðugu. 



Skaði kvað: 

49. „Létt er þér, Loki, 
mun-at-tu lengi svo 
leika lausum hala, 
því að þig á hjörvi 
skulu ins hrímkalda magar 
görnum binda goð.“ 

Loki hvað: 

50. „Veiztu, ef mig á hjörvi 
skulu ins hrímkalda magar 
görnum binda goð, 
fyrstur og efstur 

var eg að fjörlagi, 

þar er vér á Þjaza þrifum." 

Sltaði kvað: 

51. „Veiztu, ef fyrstur og efstur 
vartu að fjörlagi, 

þá er ér á Þjaza þrifuð, 
frá mínum véum 
og vöngum skulu 
þér æ köld ráð koma.“ 


49. létt er þér: þú ert i 
léttu skapi; hjör merkir 
venjulega sverð, en sumir 
skýrendur telja, að hér sé 
átt við eggsteina þá, er 
Loki var lagður á bund- 
inn; inn hrímltaldi mög- 
ur er Narfi sonur Loka, 
en Loki var bundinn með 
görnum hans (sjá Gylfa- 
ginningu 50). 

50. fjörlag: dráp; Þjazi 
var faðir Skaða (sjá Hár- 
barðsljóð 19). 


51. vé og vangur er hvort- 
tveggja notað um helgi- 
staði; hér á Sliaði við 
heimkynni sitt. 


Loki kvað: 


52. „Léttari í málum 

vartu við Laufeyjar son, 
þá er þú lézt mér á beð þinn 
getið verður oss slíks, [boðið, 
ef vér görva skulum 
telja vömmin vor.“ 


52. görva: alveg, fullkom- 
lega; telja vömmin vor: 
telja upp lesti okkar. At- 
riðið, sem sagt er frá i 
þessari visu, er hvergi 
nefnt annars staðar. 


238 


239 -^ 























Þá gekk Sif fram og byrlaði Loka í hrímkálki mjöð og 


mælti 


„Heill ver þú nú, Loki, 
og tak við hrímkálki 
fullum forns mjaðar, 
heldur þú hana eina 
látir með ása sonum 
vammalausa vera.“ 


53. Fyrri hluti þessarar 
vísu er næstum samhljóða 
fvrri hluta 37. vísu Skirn- 
ismála; hrimkálkur: gler- 
bikar; heldur: svo að þú 
heldur; haria: mig; hér 
talar Sif um sjálfa sig í 
3. persónu. 


Hann tók við horni og drakk af: 


54. „Ein þú værir, 
ef þú svo værir, 
vör og gröm að veri; 
einn eg veit, 
svo að eg vita þykjumk, 
hór og af Hlórriða, 
og var það sá inn lævísi Loki.“ 


54. ein þú værir, undir- 
sltilið er vammlaus; vör 
og gröm aÖ veri: varkár 
og fráhrindandi karl- 
manni; að eg vita bgkj- 
umk: svo að ég sé viss; 
hór af Hlórriða: friðill 
gagnvart Þór, þ. e. a. s. 
með konu Þórs: Sif. 


Beyla kvað: 

55. „Fjöll öll skjálfa, 
hygg eg á för vera 
heiman Hlórriða. 
Hann ræður ró, 
þeim er rægir hér 
goð öll og guma.“ 


55. rœður ró: kyrrir, still- 


Loki kvað: 


56. „Þegi þú, Beyla, 
þú ert Byggvis kvæn 
og meini blandin mjög, 


56. ókynjan: óvættur, 
ófreskja; deigja: sú, sem 
hnoðar brauð, þerna; drit- 
in: skítug. 


240 


ókynjan meira 
kom-a með ása sonum; 
öll ertu, deigja, dritin.“ 


Þá kom Þór að og kvað: 

57. „Þegi þú, rög vættur, 

þér skal minn þrúðhamar, 
Mjöllnir, mál fyrnema; 
herðaklett 

drep eg þér hálsi af, 
og verður þá þínu fjörvi um 

farið.“ 


57. þrúðhamar: sterkur 
hamar; Mjöllnir: hamar 
Þórs; fyrnema: banna, 
l)inda enda á; herðaklett- 
ur: höfuð; drepa: slá; 
verður þá þínu fjörvi far- 
ið: þá er líf þitt á enda. 


Loki kvað: 

58. „Jarðar bur 

er hér nú inn kominn, 
hví þrasir þú svo, Þór? 

En þá þorir þú ekki, 

er þú skalt við úlfinn vega, 

og svelgur hann allan Sigföður.“ 


58. Jarðar bur: 
Jarðar: Þór;þrasa 
ing óviss): æða, 
(?)■ 


sonur 

(merk- 

hvæsa 


Þór kvað: 

„„ . . , , 59. á austurvega: í Jötun- 

59. „Þegi þu, rog vættur, heim a, þangað, sem Loki 

þér skal minn þrúðhamar, var upp runninn. 

Mjöllnir, mál fyrnema; 

upp eg þér verp 

og á austurvega, 

síðan þig manngi sér.“ 


Loki kvað: 

60. „Austurförum þínum 
skaltu aldregi 
segja seggjum frá, 


60. 4.—6. lína, sjá Hár- 
barðsljóð 26; einheri: 
einherji; hcr er átt við 
Þór. 


241 
























sízt í hanzka þumlungi 
hnúktir þú einheri, 
og þóttist-a þú þá Þór vera.“ 


Þór kvað: 

61. „Þegi þú, rog vættur, 61 - Hrungnis bani : hamar 

i , , , ■ , Þórs; beina hvað: sér- 

þer skal minn þruohamar, l, vert bein 

Mjöllnir, mál fyrnema; 

hendi inni hægri 

drep eg þig Hrungnis bana, 

svo að þér brotnar beina hvað.“ 

Loki kvað: 

62. „Lifa ætla eg mér 
langan aldur, 
þótt þú hættir hamri mér; 
skarpar ólar 
þóttu þér Skrýmis vera, 
og máttir-a þú þá nesti ná, 
og svalzt þú þá hungri heill.“ 


62. hœta: lióta; Skrýmir; 
svo nefndi Útgarða-Loki 
sig, er hann hitti Þór 
fyrst. 



Þór kvað: 

63. „Þegi þú, rog vættur, 63. nágrindur: hlið Helj- 

þér skal minn þrúðhamar, 

Mjöllnir, mál fyrnema; 

Hrungnis bani 
mun þér í hel koma 
fyr nágrindur neðan.“ 

Loki kvað: 

64. „Kvað eg fyr ásum, 
kvað eg fyr ása sonum, 


það er mig hvatti hugur; 
en fyr þér einum 
mun eg út ganga, 
því að eg veit, að þú vegur. 

65. Ö1 gerðir þú, Ægir, 
en þú aldrei munt 
síðan sumbl um gera; 
eiga þín öll, 
er hér inni er, 
leiki yfir logi 
og brenni þér á baki!“ 

En eftir þetta falst Loki í Fránangursfossi í lax líki. Þar 
tóku æsir hann. Hann var bundinn með þörmum sonar 
síns, Nara. En Narfi, sonur hans, varð að vargi. Skaði tók 
eiturorm og festi upp yfir andlit Loka. Draup þar úr eitur. 
Sigyn, kona Loka, sat þar og hélt mundlaug undir eitrið. 
En er mundlaugin var full, bar hún út eitrið, en meðan 
draup eitrið á Loka. Þá kipptist hann svo hart við, að það- 
an af skalf jörð öll. Það eru nú kallaðir landskjálftar. 


65. leiki yfir logi er ekki 
í fullu setuingafræðilegu 
samliengi við hinar lín- 
urnar; brenni þér á bald 
virðist hafa verið eins 
konar taisháttur, er menn 
óskuðu öðrum ills (sbr. 
Skíðárímu 19). eiga þín 
öH e r frumlag setningar- 
innar. 


242 


> 



243 




















Þrymskviða 



_ 































ef eg minn hamar 
mættag hitta?“ 


1. Reiður var þá Vingþór, 
er hann vaknaði 

og síns harnars 
um saknaði, 
skegg nam að hrista, 
skör nam að dýja, 
réð Jarðar bur 
um að þi'eifast. 

2. Og hann það orða 
alls fyrst um kvað: 
„Heyrðu nú, Loki, 
hvað eg nú mæli, 
er eigi veit 
jarðar hvergi 

né upphimins: 
ás er stolinn hamri.“ 

3. Gengu þeir fagra 
Freyju túna, 

og hann það orða 
alls fyrst um kvað: 
„Muntu mér, Freyja, 
fjaðurhams ljá, 


1. Vingþór: Þór (sá, sem 
sveiflar vopni, sbr. sögn- 
ina vingsa ); skör: slcorið 
iiár; dúja: lirista; Jarðar 
Imr: Þór (Þór var sonur 
Óðins og Jarðar); um að 
þreifast: þreifa fyrir sér. 


2. jarðar huergi né upp- 
himins: hvergi á himni 
né jörðu; ás: goð (Þór á 
hér við sjálfan sig); er 
stolinn hamri: hamri hef- 
ur verið stolið frá honum. 



Freyja kvað: 

4. „Þó mynda eg gefa þér, 
þótt úr gulli væri, 

og þó selja, 
að væri úr silfri." 

5. Fló þá Loki, 

— fjaðurhamur dundi, — 
unz fyr utan kom 
ása garða 
og fyr innan kom 
jötna heima. 

6. Þrymur sat á haugi, 
þursa drottinn, 
greyjum sínum 
gullbönd sneri 

og mörum sínum 
mön jafnaði. 


3. gengu — túna: þeir 
gengu til hinna fögru 
heimkynna Freyju; hitta 
(hér): finna. 


Þrymur kvað: 

7. „Hvað er með ásum? 
Hvað er með álfum? 
Hví ertu einn kominn 
í Jötunheima?" 


Loki kvað: 

„Illt er með ásum, 
illt er með álfum; 


4. selja: fá i hendur. 


5 . fló, þt. af fljúga; ása 
garðar: Ásgarður, bústað- 
ur goðánna. 


6 . drottinn: konungur; 
grey: hundur; mar: hest- 
ur; mön: fax. 


7. Hlórriði: Þór. 


■246 


■ 247 - 




















hefir þú Hlórriða 
hamar um fólginn?“ 


Þrymur kvað: 

8. „Eg hefi Hlórriða 
hamar um fólginn 
átta röstum 

fyr jörð neðan. 

Hann engi maður 
aftur um heimtir, 
nema færi mér 
Freyju að kvæn.“ 

9. Fló þá Loki, 

— fjaðurhamur dundi, — 
unz fyr utan kom 
jötna heima 
og fyr innan kom 
ása garða. 

Mætti hann Þór 
miðra garða, 
og það hann orða 
alls fyrst um kvað: 

10. „Hefir þú erindi 
sem erfiði? 

Segðu á lofti 
löng tíðindi. 

Oft sitjanda 
sögur um fallast 
og liggjandi 
lygi um bellir.“ 


8. röst er ókunn vega 
lengd. 


9. miðra garða: í miðj- 
um Ásgarði. 


10. sögur um fallast e-m: 
einhver fellir niður úr 
frásögn; betla: beita. 






























Loki kvað: 

11. „Hefi eg erfiði 
og erindi; 

Þrymur hefir þinn hamar, 
þursa drottinn. 

Hann engi maður 
aftur um heimtir, 
nema honum færi 
Freyju að kvon.“ 

12. Ganga þeir fagra 
Freyju að hitta, 
og hann það orða 
alls fyrst um kvað: 

„Bittu þig, Freyja, 
brúðar líni; 

við skulum aka tvö 
i Jötunheima.“ 

13. Reið varð þá Freyja 
og fnásaði, 

allur ása salur 
undir bifðist, 
stökk það ið mikla 
men Brísinga: 

„Mig veiztu verða 
vergjarnasta, 
ef eg ek með þér 
í Jötunheima." 


13. fnása: hvæsa, fussa; 
bifast: skjálfa; stökkva: 
hrökkva upp; men Brís- 
inga: hálsmen, sem Freyja 
átti og Brísingar (dverg- 
ar) höfðu smíðað; ver- 
gjörn: hneigð til karla 
ástar. 


14. Senn vóru æsir 
allir á þingi 


14. senn: brátt; ríkir tiv- 
ar: voldug goð; sætti, vh. 
þt. af sækja. 

























og ásynjur 
allar á máli, 
og um það réðu 
ríkir tívar, 
hve þeir Hlórriða 
hamar um sætti. 


15. Þá kvað það Heimdallur, 
hvítastur ása, 
vissi hann vel fram 
sem vanir aðrir: 

„Bindum vér Þór þá 
brúðar líni, 
hafi hann ið mikla 
men Brísinga. 


16. Látum und honum 
hrynja lukla 

og kvenvoðir 
um kné falla, 
en á brjósti 
breiða steina, 
og haglega 
um höfuð typpum.“ 

17. Þá kvað það Þór, 
þrúðugur ás: 

„Mig munu æsir 
argan kalla, 

ef eg bindast læt 
brúðar líni.“ 


15. vita fram: vita fram i 
tímann; vanir voru sér- 
stök ætt innan goðanna. 
Heimdallur er ekki talinn 
til þeirra. Þess vegna liafa 
skýrendur reynt að þýða 
þetta á þann veg, að van- 
ir hafi annars verið fjöl- 
kunnugastir. 



16. látum — lukla: látum 
lýkla hanga niður frá 
belti hans; lyklar voru 
tákn húsmóðurstöðunnar; 
steinar: skartgripir úr 
steini; typpa: setja topp 
á, skauta. 


17. þrúðugur: sterkur; 
argur: sem ekki sæmir 
karlmanni. 


18. Þá kvað það Loki 
Laufeyjar sonur: 

„Þegi þú, Þór, 
þeirra orða. 

Þegar munu jötnar 
Ásgarð búa, 

nema þú þinn hamar 
þér um heimtir." 

19. Bundu þeir Þór þá 
brúðar líni 

og inu mikla 
meni Brísinga, 
létu und honum 
hrynja lukla 
og kvenvoðir 
um kné falla, 
en á brjósti 
breiða steina, 
og haglega 
um höfuð typptu. 

20. Þá kvað Loki 
Laufeyjar sonur: 
„Mun eg og með þér 
ambátt vera 

við skulum aka tvö 
í Jötunheima.“ 


21. Senn voru hafrar 
heim um reknir, 


18. þegar: strax; búa: 
byggja, leggja undir sig. 






















skyndir að sköklum, 
skyldu vel renna. 
Björg brotnuðu, 
brann jörð loga, 
ók Óðins sonur 
í Jötunheima. 

22. Þá kvað það Þrymur, 
þursa drottinn: 
„Standið upp, jötnar, 
og stráið bekki. 

Nú færið mér 
Freyju að kvon 
Njarðar dóttur 
úr Nóatúnum. 

23. Ganga hér að garði 
gullhyrndar kýr, 
öxn alsvartir 
jötni að gamni; 
fjöld á eg meiðma, 
fjöld á eg menja, 
einnar mér Freyju 
ávant þykir.“ 

24. Var þar að kveldi 
um komið snemma 
og fyr jötna 

öl fram borið. 

Einn át uxa, 
átta laxa, 
krásir allar, 



22. strá bekki: breiða 
hálm á bekki; en svo var 
gert, áður en veizlur voru 
haldnar. 


23. gullhyrndar: með gull 
í hornum (gulli rennt í 
skorur i hornunum); öxn, 
ft. af oxi: uxi; mciðmar: 
dýrgripir; men: háls- 
hringur, í ft. menjar: 
auðæfi; þykja áuant: 
þykja skorta. 


24. einn: þ. e. Þór; Sifjar 
ver: eiginmaður Sifjar: 
Þór; sáid: ker. 


254 


þær er konur skyldu, 
drakk Sifjar ver 
sáld þrjú mjaðar. 


25. Þá kvað það Þrymur, 
þursa drottinn: 

„Flvar sáttu brúðir 
bíta hvassara? 

Sák-a eg brúðir 
bíta breiðara, 
né inn meira mjöð 
mey um drekka.“ 

26. Sat in alsnotra 
ambátt fyrir, 

er orð um fann 
við jötuns máli: 

„Át vætur Freyja 
átta nóttum, 
svo var hún óðfús 
í Jötunheima." 

27. Laut und línu, 
lysti að kyssa, 

en hann utan stökk 
endlangan sal: 

„Hví eru öndótt 
augu Freyju? 

Þykir mér úr augum 
eldur um brenna.“ 


25. sáttu: sástu. 


26. alsnotur: mjög vitur; 
sitja fyrir: verða fyrir 
svörum; vætur: ekkert. 


27. lina: höfuðblæja, 
brúðarslæða; öndóttur: 
liarðlegur, illilegur. 


■255- 



















28. Sat in alsnotra 
ambátt fyrir, 
er orð um fann 
við jötuns máli: 
„Svaf vætur Freyja 
átta nóttum, 
svo var hún óðfús 
í Jötunheima." 


29. Inn kom in arma 
jötna systir, 
hin er brúðfjár 
biðja þorði: 

„Láttu þér af höndum 
hringa rauða, 
ef þú öðlast vilt 
ástir mínar, 
ástir mínar, 
alla hylli.“ 


29. brúðfé: fé eða ger- 
semar, sem brúðurin 
skyldi gefa ættingjum 
manns sins. 


30. Þá kvað það Þrymur, 
þursa drottinn: 
„Berið inn hamar 
brúði að vígja, 
leggið Mjöllni 

í meyjar kné, 
vígið okkur saman 
Várar hendi.“ 

31. Hló Hlórriða 
hugur í brjósti, 
er harðhugaður 


30. berið —- vígja; þessi 
frásögn hefur verið sett í 
samband við forna berg- 
ristu, sem sýnir karl og 
konu og mann, sem held- 
ur hamri yfir þeim, eins 
og hann sé að vigja þau 
saman; Mjöllnir: hamar 
Þórs; Vár var gyðja hjú- 
skapar og eiða; vígja Vár- 
ar hendi: gefa saman í 
löglegt hjónaband. 


256 


hamar um þekkti; 

Þrym drap hann fyrstan, 
þursa drottin, 
og ætt jötuns 
alla lamdi. 

32. Drap hann ina öldnu 
jötna systur, 
hin er brúðfjár 
um beðið hafði; 
hún skell um hlaut 
fyr skillinga, 
en högg hamars 
fyr hringa fjöld. 

Svo kom Óðins sonur 
endur að hamri. 


32. skillingur: 
endur: aftur; 
ná. 


















Alvíssmál 



& i i 


































Alvis kvað: 

1. „Bekki breiða, 

nú skal brúður með mér 
heim í sinni snúast, 
hratað um mægi 
mun hverjum þykja; 
heima skal-at hvíld nema.“ 


1. bekhi — mér: Nú skal 
brúðurin breiða (klæði 
eða hálm) á beltki (fyrir 
brúðkaupið); sinni: fylgd- 
arlið; hratað um nuegi: 
fiýtt sér mjög með brúð- 
kaupið (mœgi: mágsemd). 



Þór kvað: 

4. „Eg mun bregða, 
því að eg brúðar á 
flest um ráð sem faðir, 

— vark-a eg heima, 

þá er þér heitið var — 

að sá einn er gjafver með goðun 

Alvis kvað: 

5. „Hvað er það rekka, 
er í ráðum telst 
fljóðs ins fagurglóa? 
Fjarrafleina 

þig munu fáir kunna; 

hver hefir þig baugum borið?“ 


Þór kvað: 

2. „Hvað er það fira? 2. firar: menn; þursa liki: 

Hví ertu svo fölur um nasar? litlit kursa. 

Vartu í nótt með ná? 

Þursa líki 

þyki mér á þér vera; 
ert-at-tu til brúðar borinn.“ 


Þór kvað: 

6. „Vingþór eg heiti, 
eg hefi víða ratað, 
sonur em eg Síðgrana; 
að ósátt minni 
skaltu það ið unga man hafa 
og það gjaforð geta.“ 


Alvis kvað: 

3. „Alvís eg- heiti, 3 - vagna ver: Þór. 

bý eg fyr jörð neðan, 
á eg undir steini stað; 
vagna vers 
eg em á vit kominn; 
bregði engi föstu heiti fira.“ 


Alvis kvað: 

7. „Sáttir þínar 

er eg vil snemma hafa 
og það gjaforð geta; 
eiga vilja 
heldur en án vera 
það ið mjallhvíta man.“ 


> 



4. gjafver (leiðrétting fyi'- 
ir gjöfer): giftingarmað- 
ur, sá sem á ráð á gjaf- 
orði. 


5. reklair: maður; er i 
rÁðum telst fljóðs ins 
fagurglóa: telur sig eiga 
ráð á hinni glóbjörtu 
konu; fjarrafleinn: um- 
renningur, flakkari; hver 
— borið: liver hefur fætt 
þig, svo að þú sért borinn 
til arfs. 


6. Vingþór: Þór (sjá 
Þrymskviðu 1); Síðgrani: 
Óðinn; að ósátt —• hafa: 
ég gef ekki samþyklti mitt 
til þess að þú fáir hina 
ungu mey. 


7. er er óþarft; snemma: 
strax. 


■260 


261 
























8. varið: neitað. 


Þór kvað: 

8. „Meyjar ástum 
mun-a {)ér verða, 
vísi gestur, um varið, 
ef þú úr heimi kannt 
hverjum að segja 

allt það, er eg vil vita. 

9. Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve sú jörð heitir, 

er liggur fyr alda sonum, 
heimi hverjum í?“ 

Alvís kvað: 

10. „Jörð heitir með mönnum, 
en með ásum fold, 

kalla vega vanir, 
ígræn jötnar, 
álfar gróandi, 
kalla aur uppregin." 

Þór kvað: 

11. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve sá himinn heitir, 
erakendi, 

heimi hverjum í?“ 


9. rök fira: vísdómur uin 
menn og aðrar verur; vör- 
umk: varir mig: ég býst 
við; alda sijnir: menn. 


10. igricnn: mjög grænn; 
uppregin: uppheimsgoð. 


11. erakendi lilýtur að 
vera mjög afbakað. 


262 



Alvis kvað: 

„Himinn heitir með mönnum, 
en hlýrnir með goðum, 
kalla vindófni vanir, 
uppheim jötnar, 
álfar fagraræfur, 
dvergar drjúpan sal.“ 


12. lihjrnir er dregið af 
hvorugkynsorðinu hlgrn: 
himintungl; vindófnir: 
vefari vindsins; fagrarœf- 
ur: hið fagra þak; drjúp- 
an salur: höll, sem regn- 
ið drýpur úr. 


Þór kvað: 

13. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hversu máni heitir, 
sá er menn sjá, 
heimi hverium í?“ 


Alvis kvað: 

14. „Máni heitir með mönnum, 
en mylinn með goðum, 
kalla hverfanda hvel helju í, 
skyndi jötnar, 
en skin dvergar, 
kalla álfar ártala.“ 


14. mylinn (skylt moli): 
þverrandi tungl; hverf- 
anda hvel: lijól, sem 
snýst; skyndir: sem flýt- 
ir sér. 


Þór kvað: 

15. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve sú sól heitir, 
er sjá alda synir, 
heirni hverjum í?“ 























Alvis kvað: 

16. „Sól heitir með mönnum, 
en sunna með goðum, 
kalla dvergar Dvalins leika, 
eygló jötnar, 
álfar fagrahvel, 
alskír ása synir.“ 


16. Dvalins leika: sem 
leikur dvergana hart, ger- 
ir þá að steini með skini 
sinu. Dvalinn er dvergs- 
heiti; leika: leiksystir; 
eijgló: sem alltaf glóir; 
fagrahvel: hið fagra hjól; 
alskir: albjört. 


Þór kvað: 

17. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve þau ský heita, 
er skúrum blandast, 
heimi hverjum í?“ 


Alvis kvað: 

18. „Ský heita með mönnum, 
en skúrvon með goðum, 
kalla vindflot vanir, 
úrvon jötnar, 

álfar veðurmegin, 

kalla í helju hjálm huliðs.“ 

Þór kvað: 

19. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve sá vindur heitir, 

er víðast fer, 
heimi hverjum í?“ 


18. vindflot: sem flýtur 
með vindinum; úrvon: 
skúrvon; veðurmegin: 
vindkraftur (vegna þess 
að skýin hrekjast fyrir 
vindi); hjálmur huliðs: 
huliðshjálmur, hjálmur, 
sem gerði þann mann ó- 
sýnilegan, er hann bar. 
Skýin eru nefnd svo, 
vegna þess að þau byrgja 
fyrir útsýni. 


264 


i 


Alvis kvað: 

20. „Vindur heitir með mönnum, 20 - váfuður: sem reikar 

, r or um; gneggjuður: sem 

en vafuður með goðum, hneggjar; ginnregin: hin 

kalla gneggjuð ginnregin, voidugu goð; hviðuður er 

. ... myndað af orðinu hviða: 

JOtnar, vindhviða. 

álfar dynfara, 
kalla í helju hviðuð.“ 

Þór kvað: 

21. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira , - 

vörumk, dvergur, að vitir —: 

hve það logn heitir, 
er liggja skal, 
heimi hverjum í?“ 

Alvis kvað: 

22. „Logn heitir með mönnum, 
en lægi með goðum, 
kalla vindslot vanir, 
ofhlý jötnar, 
álfar dagsefa, 
kalla dvergar dags veru.“ 

Þór kvað: 

23. „Segðu mér það, Alvís, 23 ' mar: s l ór - 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve sá mar heitir, 
er menn róa, 
heimi hverjum í?“ 


22. lægi: hlé í stormi; 
dagsefi: blíða dagsins 

(dregið af sögninni sefa); 
dags vera: sem er á dag- 
inn. 











Alvis kvað: 

24. „Sær heitir með mönnum, 
en sílægja með goðum, 
kalla vog vanir, 
álheim jötnar, 
álfar lagastaf, 

kalla dvergar djúpan mar.“ 


24. sílœgja: sem liggur 
alls staðar, sem umlykur 
alla jörðina; álheimur: 
annaðhvort heimur álsins 
eða hinna djúpu ála; 
lagastafur er dregið af 
orðinu lögur: vökvi, en 
erfitt er að sjá, hvað staf- 
ur merlcir hér. 


Þór kvað: 

„Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve sá eldur heitir, 
er brenn fyr alda sonum, 
heimi hverjum í?“ 


Alvis kvað: 

26. „Eldur heitir með mönnum, 
en með ásum funi, 
kalla vog vanir, 
frekan jötnar, 
en forbrenni dvergar, 
kalla í helju hröðuð.“ 


26. vogur er annars ó- 
kunnugt sem eldsheiti. 
Sumir skýrendur vilja 
setja í staðinn vœginn, 
sem er eldsheiti í liulum; 
frekan: sem er frekur; 
forbrennir: sem brennir 
til skaða; hröðuður: hinn 
liraði. 


Þór kvað: 

27. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve viður heitir, 
er vex fyr alda sonum, 
heimi hverjum í?“ 


266 



kalla hlíðþang halir, 
eldi jötnar, 
álfar fagurlima, 
kalla vönd vanir.“ 


Þór kvað: 

29. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve sú nótt heitir, 


29.. in Nörvi kennda: 
dóttir Nörs (sjá Vaf- 
jjrúðnismál 25). 


in Nörvi kennda, 
heimi hverjum í?“ 

Alvis kvað: 

30. „Nótt heitir með mönnum, 30. njól: hin dimma; al- 

. gengara er næturheitið 

en njol rneð goðum, njóla; draumnjörun: 

kalla grímu ginnregin, draumadís. 

óljós jötnar, 

álfar svefngaman, 

kalla dvergar draumnjörun." 


Þór kvað: 

31. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve það sáð heitir, 
er sá alda synir, 
heimi hverjum í?“ 



267 



















Alvis kvað: 

32. „Bygg heitir með mönnum, 
en barr með goðum, 

kalla vöxt vanir, 
æti jötnar, 
álfar lagastaf, 
kalla í helju hnipin.“ 

Þór kvað: 

33. „Segðu mér það, Alvís, 

— öll um rök fira 
vörumk, dvergur, að vitir —: 
hve það öl heitir, 

er drekka alda synir, 
heimi hverjum í?“ 

Alvis hvað: 

34. „Ö1 heitir með mönnum, 
en með ásum bjór, 
kalla veig vanir, 
hreinalög jötnar, 

en í helju mjöð, 

kalla sumbl Suttungs synir.“ 

Þór kvað: 

35. „í einu brjósti 
eg sák aldregi 
fleiri forna stafi. 

Miklum tálum 

eg kveð tældan þig: 

Uppi ertu, dvergur, um dagaðr, 
nú skín sól í sali.“ 



32. lagastafur er talið 
merkja bygg, sem öl var 
bruggað úr; hnipinn merk- 
ir hér ef til vill: með 
beygðan stöngul. 


35. fornir stafir: forn 
fræði; 6.—7. lína. Sumir 
dvergar urðu að steini, ef 
þeir sáu dagsljósið; sal- 
ur: jörð. 



Völundarkviða 




























Frá Völundi. 

Níðuður hét konungur í Svíþjóð. Hann átti tvo sonu og 
eina dóttur. Hún hét Böðvildur. Bræður vóru þrír, synir 
Finnakonungs. Hét einn Slagfiður, annar Egill, þriðji Völ- 
undur. Þeir skriðu og veiddu dýr. Þeir kómu í Úlfdali og 
gerðu ser þar hus. Þar er vatn, er heitir Úlfsjár. Snemma 
um morgun fundu þeir a vatnsströndu konur þrjár, 
og spunnu lín. Þar vóru hjá þeim álftarhamir þeirra. Það 
vóru valkyrjur. Þar vóru tvær dætur Hlöðvés konungs, 
Hlaðguður svanhvít og Hervör alvitur, in þriðja var Ölrún 
Kjársdóttir af Vallandi. Þeir höfðu þær heim til skála með 
sér. Fékk Egill Ölrúnar, en Slagfiður Svanhvítrar, en Völ- 
undur Alvitrar. Þau bjuggu sjö vetur. Þá flugu þær að 
vitja víga og kómu eigi aftur. Þá skreið Egill að leita Öl- 
rúnar, en Slagfiður leitaði Svanhvítrar, en Völundur sat í 
Ulfdölum. Hann var hagastur maður, svo að menn viti, í 
fornum sögum. Níðuður konungur lét hann höndum taka, 
svo sem hér er um kveðið: 


L Meyjar flugu sunnan 
myrkvið í gögnum, 
alvitur ungar 
örlög drýgja. 

Þær á sævarströnd 


Frá Völundi. 

skriða: fara á sldðum; 
alvitur: annarleg vættur; 
kona, sem ekki er mennsk 
að ætt eða yfirlitum; 
Kjár: Cæsar, keisari; 

vitja víga: fremja víg. 


■270 









settust að hvílast, 
drósir suðrænar, 
dýrt lín spunnu. 

2. Ein nam þeirra 
Egil að verja, 
fögur mær fira, 
faðmi ljósum. 

Önnur var Svanhvít, 
svanfjaðrar dró, 

en in þriðja 
þeirra systir 
varði hvítan 
háls Völundar. 

3. Sátu síðan 

sjö vetur að það, 
en inn átta 
allan þráðu, 
en inn níunda 
nauður um skildi. 
Meyjar fýstust 
á myrkvan við, 
alvitur ungar, 
örlög drýgja. 

4. Kom þar af veiði 
veðureygur skyti, 
Slagfiður og Egill, 
sali fundu auða, 
gengu út og inn 
og um sáust. 


1. myrkviður: dimmur 
skógur. Sem eiginnafn er 
Myrkviður haft um Erz- 
gebirge og skóg á Holt- 
setalandi; örlög drýgja 
(annaðhvort) : þola örlög 
sín eða fremja víg (sbr. 
orðið örlygi); sœr: haf 
eða stöðuvatn (sbr. nöfn- 
in Stórisjór og Litlisjór). 

2. ein, þ. e. Ölrún; nam 
verja faðmi: tók í faðm 
sér; firar: menn; draga 
virðis't hér hafa merk- 
inguna: bera (sbr. þýzku 
tragen). 


3. að það: eftir það; átta: 
áttunda; þráðu, afþreyja: 
biða með eftirvæntingu; 
nauður: nauðsyn; nauður 
um skildi: hlutu þau að 
skilja. 


4. veðureygur: veðurglögg- 
ur; skyti: skotmaður. 
Ekki er ólíklegt, að eftir 
skyti hafi fallið úr orðin: 
Völundur líðandi um 
langan veg, eins og stend- 
ur í 10. erindi. 



























5. Austur skreið Egill 
að Ölrúnu, 
en suður Slagfiður 
að Svanhvítu, 
en einn Völundur 
sat í Úlfdölum. 


6. Hann sló gull rautt 
við gim fástan, 
lukti hann alla 
lind baugum vel. 

Svo beið hann 
sinnar ljóssar 
kvonar, ef honum 
koma gerði. 

7. Það spyr Níðuður, 
Njára drottinn, 
að einn Völundur 
sat í Úlfdölum. 
Nóttum fóru seggir, 
negldar vóru brynjur, 
skildir bliku þeirra 
við inn skarða mána. 

8. Stigu úr söðlum 
að salar gafli, 
gengu inn þaðan 
endlangan sal; 
sáu þeir á bast 
bauga dregna. 


6. gimur: gimsteinn; fást- 
an getur verið efsta stig 
af fár: marglitur, lit- 
skrúðugur; lukti af Igkja: 
umlykja; lind: linditré; 
baugum er leiðrétting fyr- 
ir bauga; honum: honum 
til heilla. 


7. Njárar: þjóð sú, er Níð- 
uður ræður yfir. I inn- 
gangskafla kviðunnar seg- 
ir, að hann væri konung- 
ur í Svíþjóð; seggur: mað- 
ur; negldar vóru brynjur, 
líklega þannig, að smáar 
málmplötur Iiafi verið 
festará leðurstakk; bliku: 
blikuðu (af sögninni 
blíkja: blika); við hinn 
skarða mána: við skin 
minnkandi tungls. 

8. salur: höll; bast: 
liimna undir berki á 
trjám. Úr henni fást seig- 
ir þræðir; allra: alls. 


274 












sjö hundruð allra, 
er sá seggur átti. 

9. Og þeir af tóku 
og þeir á létu, 
fyr einn utan, 
er þeir af létu. 

10. Kom þar af veiði 
veðureygur skyti, 
Völundur, líðandi 
um langan veg. 

Gekk brúnnar 
beru hold steikja, 
ár brann hrísi 
allþurr fura, 

viður inn vindþurri, 
fyrir Völundi. 

11. Sat á berfjalli, 
bauga taldi, 
álfa ljóði, 
eins saknaði; 
hugði hann, að hefði 
Hlöðvés dóttir 
alvitur unga, 

væri hún aftur komin. 

12. Sat hann svo lengi, 
að hann sofnaði, 
og hann vaknaði 
viljalaus: 


10. líðandi: gangandi; 
brúnnar, leiðrétting fyrir 
brúnni; ár: snemma dags 
(i handriti stendur hár ); 
7.—8. lína. Gera má ráð 
fyrir að lirís sé notað i 
uppkveikju, áður en fur- 
an fer að loga. 


11. berfjall: bjarnarfeld- 
ur; álfa Ijóði: maðrr af 
jjjóð álfa ( Ijóði er skylt 
orðinu lýður). 


12. uiljalaus: svipturvilja 
sínum, sjálfræði sínu; 
höfugur: þungur; nauð er 
hér haft um bönd eða 
hlekki. 



277 




















Vissi sér á höndum 
höfgar nauðir, 
en á fótum 
fjötur um spenntan. 


Völundur kvað: 

13. „Hverjir eru jöfrar, 
þeir er á lögðu 

bestibyrsíma 
°g mig bundu?“ 


Ú’ jöfur: konungur: 
bestisímn: bastþráður, en 
hv “.ð ^ er inni í miðiu 
orðinu, veit enginn. 


14. KalJaði nú Níðuður, 
Njara drottinn: 

”Hvar gaztu, Völundur, 
vísi álfa, 
vora aura, 
t ÚJfdölum? 

Gull var þar eigi 
á Grana leiðu, 
fjarri hugða eg vort Iand 
fjöllum Rínar.“ 

Völundur kvað: 

15. „Man eg, að vér meiri 
mæti áttum, 
er vér heil hjú 
heima vórum. 

Hlaðguður og Hervör 
borin var Hlöðvé, 
kunn var Ölrún 
Kjárs dóttir.“ 


14. visi: ltonungur; Grana 
e ’ ð: le,ð Sigurðar Fáfn- 
isbana, er liann reiddi á 
icsti sínum, Grana, gull 
bað, er hann tók eftir vig 
rafnis á Gnitalieiði; fjöll 
/íi/mr eru hér nefnd sem 
gullauðugt Iand, sennilega 
vegna hess, að Gjúkungar 
sokktu þessu sama gulli í 
! iI 1 n ' 1 tHsvari Níðaðar 
felst aðdróttun, að hann 
e, gi i rauninni }iað gull 
sem Völundur hefur kom-’ 
yfir. 


15. mœti: dýrgripir; hjú: 
Jijon eða heimilisfólk; 
kunn: margs kunnandi. 


278 ■ 


16. stillti röddu: hagaði 
máli sínu; holt: skógar- 
lundur. 


16. [Úti stendur kunnig 
kvon Níðaðar], 
hún inn um gekk 
endlangan sal, 
stóð á gólfi, 
stillti röddu: 

„Er-a sá nú hýr, 
er úr holti fer.“ 


Níðuður konungur gaf dóttur sinni Böðvildi gullhring 
þann, ei' hann tók af bastinu að Völupdar, en hann sjálfur 
bar sverðið, er Völundur átti. En drottning kvað: 


1 * • „Tenn honum teygjast, 
er honum er téð sverð 
og hann Böðvildar 
baug um þekkir. 

Amun eru augu 
ormi þeim inum frána. 
Sníðið ér hann 
sina magni 
og setjið hann síðan 
í Sævarstöð." 


17. tenn honum teygjast: 
hann teygir tenuurnar 
(eftir sverðinu); téð, af 
tja: syna; Böðuildar baug- 
ur er eflaust sami hring- 
urinn og nefndur er í 9, 
vísu; ámunur: áþekkur; 
fránn: gljáandi (oft not- 
að um orma, einnig um 
hvasst augnaráð eða 
livasst vopn, sjá næstu 
visu); sniða: svipta með 
skurði. 


Syo var gert, að skornar vóru sinar í knésfótum, og sett- 
ur t holm emn, er þar var fyrir landi, er hét Sævarstaður. 
Þar smiðaðt hann konungi alls kyns gersimar. Engi maður 
þorðx að fara til hans nema konungur einn. 


Völundur kvað: 

18. „Skín Níðaði 
sverð á linda, 


18. lindi: belti; mœkir: 
sverð; sekka ég sé 

ekki; bíðka-eg: ég bíð 
ekki. í báðum þessum 


279 













það er eg hvessta, línum kemur 1 . persónu- 

sem eg hagast kunna, fornafnið á tveim stöðum. 

Og eg herðag, 
sem mér hægst þótti. 

Sá er mér fránn mækir 
æ fjarri borinn, 
sékk-a eg þann Völundi 
til smiðju borinn. 

Nú ber Böðvildur 
brúðar minnar 
— bíðk-a eg þess bót, — 
bauga rauða.“ 


19. Sat hann, né hann svaf, ávallt 
og hann sló hamri; 
vél gerði hann heldur 
hvatt Níðaði. 

Drifu ungir tveir 
á dýr sjá 
synir Níðaðar 
í Sævarstöð. 


19. vél: vélabrögð, svik; 
drífa: skunda; d dýr sjá. 
Bræðurnir eru að svipast 
um eftir dýrum í skógin- 
um. 


20. Kómu þeir til kistu, 
kröfðu lukla, 
opin var illúð, 
er þeir í sáu. 

Fjöld var þar menja, 
er þeim mögum sýndist, 
að væri gull rautt 
og gersimar. 


20. lukla: lykia; 3.—8. 
lína. Þeim bræðrum sýnist 
gull og gersemar i kist- 
unni, en í raun og veru er 
þar illúð opin (fjandskap- 
ur blasir við); menja, ef. 
ft. af (háls)men. Þetta á 
ekki vel við. Þess vegna 
hafa sumir skýrendur 
gizkað á, að meina eigi 
að standa fyrir menja. 


Völundur kvað: 

21. „Komið einir tveir, 
komið annars dags; 
ykkur læt eg það gull 
um gefið verða. 
Segið-a meyjum 

né salþjóðum, 
manni öngum, 
að ið mig fyndið.“ 

22. Snemma kallaði 
seggur á annan, 
bróðir á bróður; 
„Göngum baug sjá!“ 

23. Kómu til kistu, 
kröfðu lukla, 
opin var illúð, 
er þeir í litu. 

24. Sneið af höfuð 
húna þeirra 

og undir fen fjöturs 
fætur um lagði, 
en þær skálar, 
er und skörum vóru, 
sveip hann utan silfri, 
seldi Níðaði. 

25. En úr augum 
jarknasteina 

sendi hann kunnigri 


> 



21. salþjóð: heimafólk. 


22. snemma getur þýtt 
hvort sem er: brátt eða 
að morgni dags. 


24. húnn merkir venju- 
lega ungviði bjarndýra, 
en er hér haft um unga 
sveina; fen fjöturs hefur 
ekki tekizt að skýra, svo 
að öruggt sé. Fen merkir 
dý, en fjötur hefur verið 
talið merkja: stoðir und- 
ir smiðjubelg. Eftir þessu 
er fen fjöturs vilpa eða 
gróf undir stoðum þeim, 
sem héldu uppi smiðju- 
belgnum; skör: skorið 
hár; skálar er und skör- 
um vóru: höfuðskeljar; 
sveip: sveipaði. 

25. jarknasteinn: gim- 
steinn; kunnigur: marg- 
fróður eða fjölkunnugur; 


280 


281 















1 


konu Níðaðar, brjóstkringla: einhvers 

en úr tönnum ko " ar . ^tgripur, borinn 

a brjosti. 

tveggja þeirra 

sló hann brjóstkringlur, 

sendi Böðvildi. 


26. Þá nam Böðvildur 
baugi að hrósa 


26. hrósa raerkir hér 
sennilega: miklast af. 


er brotið hafði: 

„Þorig-a eg að segja 
nema þér einum.“ 

Völundur kvað: 

27. „Eg bæti svo 
brest á gulli, 
að feður þínum 
fegri þykir 

og mæður þinni 
miklu betri 
og sjálfri þér 
að sama hófi.“ 

28. Bar hann hana bjóri, 

því að hann betur kunni, 
svo að hún í sessi 
um sofnaði. 

„Nú hefi eg hefnt 
harma minna 
allra nema einna 
íviðgjarna." 



27. að sama hófi: sömu- 
leiðis. 


28. bera bjóri: gera ölvað- 
an; allra nema einna. 
Engum getum skal að því 
leitt, hvaða harmar það 
voru, sem Völundur teiur 
óhefnt; íviðgjarn: ill- 
gjarn. Af því er hugsan- 
legt, að dregið sé atviks- 
orðið: iviðgjarna. 



29. „Vel eg,“ kvað Völundur, 
„verða eg á fitjum, 
þeim er mig Níðaðar 
námu rekkar.“ 

Hlæjandi Völundur 
hófst að lofti, 

grátandi Böðvildur 
gekk úr eyju, 
tregði för friðils 
og föður reiði. 

30. Úti stendur kunnig 
kvon Níðaðar, 

og hún inn um gekk 
endlangan sal. 

En hann á salgarð 
settist að hvílast: 

„Vakir þú, Níðuður, 

Njára drottinn?" 

Niðuður kvað: 

31. „Vaki eg ávallt 
viljalaus, 
sofna eg minnst 

sízt mína sonu dauða; 
kell mig í höfuð, 
köld eru mér ráð þín, 
vilnumk eg þess nú, 
að eg við Völund dæma. 

32. Seg þú mér það, Völundur, 
vísi álfa, 



29. vel eg. Hér hælist Völ- 
undur um afreksín; verða 
eg er óskháttur; fit: fót- 
ur; nema: svipta; rekkar: 
menn. 


30. hann: Völundur; sal- 
garður: (varnar)garður 

umhverfis höllina. 


31. viljalaus: gleðivana 
eða hálfsljór, vissi ekki, 
hvað hann vildi; sizt: eft- 
ir; kell, nt. af sögninni að 
kala; vilnumk: ég óska 
mér; dæma: tala. 


32. heill: heilbrigður. 





























af heilum hvað varð 
húnum mínum.“ 

Völundur hvað: 

33. „Eiða skaltu mér áður 
alla vinna, 
að skips borði 
og að skjaldar rönd, 
að mars bægi 
og að mækis egg, 
að þú kvelj-at 
kvon Völundar 
né brúði minni 
að bana verðir, 
þótt vér kvon eigim, 
þá er þér kunnið, 
eða jóð eigim 
innan hallar. 

34. Gakk þú til smiðju, 
þeirrar er þú gerðir, 
þar finnur þú belgi 
blóði stokkna; 
sneið eg af höfuð 
húna þinna, 

og und fen fjöturs 
fætur um lagðag. 

35. En þær skálar, 

er und skörum vóru, 
sveip eg utan silfri, 
senda eg Níðaði; 


284 


33. Efnið í orðum Völund- 
ar er, að allir þeir liiutir, 
sem nefndir eru, skulu 
bregðast J)eim, er rýfur 
eiðana; rönd: málm- 
brydding á skildi; mar: 
hestur; bœgi, þgf. a f bóg- 
ur; kvon Völundar og 
brúði minni á hvort- 
tveggja við Böðvildi; jóð: 
barn. 


34. belgi, vafalaust af 
sveinunum, ekki smiðiu- 
belgi. 



en úr augum 
jarknasteina 
senda eg kunnigri 
kvon Níðaðar, 
en úr tönnum 
tveggja þeirra 
sló eg brjóstkringlur, 
senda eg Böðvildi. 


i 36. Nú gengur Böðvildur 

barni aukin, 
einkadóttir 
ykkar beggja.“ 

Niðuður hvað: 

37. „Mæltir-a þú það mál, 
er mig meir tregi, 

né eg þig vilja, Völundur, 
verr um níta. 

Er-at svo maður hár, 
að þig af hesti taki, 
né svo öflugur, 
að þig neðan skjóti, 
þar er þú skollir 
við ský uppi.“ 

38. Hlæjandi Völundur 
hófst að lofti, 

en ókátur Níðuður 
sat þá eftir. 



37. trega: hryggja; níta 
virðist eftir sambandinu 
merkja: hegna, pina; 

skolla: sveima. 


285 


















Niðuður kvað: 

39. „Upp rístu, Þakkráður, 39. fagurvarin: fagurlega 

þræll minn inn bezti, buin ‘ 

bið þú Böðvildi, 
meyna bráhvítu, 
ganga fagurvarin 
við föður ræða. 

40. Er það satt, Böðvildur, 
er sögðu mér: 

Sátuð ið Völundur 
saman í hólmi?“ 


Böðvildur kvað: 

41. „Satt er það, Níðuður, 
er sagði þér: 

Sátum við Völundur 
saman í hólmi 
eina ögurstund, 
æva skyldi. 

Eg vætur honum 
vinna kunnag, 
eg vætur honum 
vinna máttag.“ 


41. ögurstund: þungbær 
stund, óheillastund (ögur: 
þungur móður); teva: 
aldrei; vinna (hér): veita 
viðnám. 




A 


| lvwí4oL. BiJL. 

| 1986 - 08 - 2 6 




286 




















